DOCUMENT RESUME 



SO 257 308 

AUTHOR 
TITLE 

INSTITUTION 

f tS AGENCY 

PUB DATE 
GRANT 
NOTE 
PUB TYPE 



EDRS PRICE 
DESCRIPTORS 



IDENTIFIERS 



FX. 014 983 

Ramos, Teresits V. 
Advanced Tagalog Reader. 

Hawaii Univ., Honolulu. Dept. of Indo-Pacific 
Languages . 

Office of Postsecondary Education (ED) , Washington, 

DC. 

[85] 

G00-83-02114 
472p. 

Guides - Classroom Use - Guides (For Teachers) (052) 
— Guides - Classroom Use - Materials (For Learner) 
(051) 

MF01/PC19 Plus Postage. 

Adult Education; * Advanced Courses; ^Creative 
Writing; *Cultural Education; Foreign Countries; 
Glossaries; *Reading Comprehension; Reading 
Materials; *Tagalog; * Vocabulary Development; 
♦Writing Exercises 
♦Philippines 



ABSTRACT 

A Tagalog reader designed for adult students beyond 
the intermediate level contains 30 lessons in agriculture, art, 
economics, education, history, language, literature, medicine, music, 
political science, religion, and sociology. Each unit contains four 
sections: (1) a reading passage with numbered paragraphs and 
underlined vocabulary words, for later reference; (2) two word lists 
containing general and specialized or technical vocabulary, defined 
as used in the text, with parts of speech, country of origin if 
borrowed, synonyms and variants if appropriate, and accents noted; 
(3) comprehension questions, primarily recall, with some comparative, 
free-response, and experience-related; and (4) exenises for 
vocabulary expansion, text analysis, discussion, and creative 
writing. (MSE) 



*********************************************************************** 

* Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made * 

* from the original document. * 
*********************************************************************** 



o 

ERIC 



IN. 



£o°-83-Oa//f 
Wit XT, H£A,/fcS 



ADVANCED TAGALOG 

READER 



R^incipal Investigator 

Teresita V, Ramos,, Ph.D, 
Dept. of Indo-Pacific Languages 
University of Hawaii 



7^ 



Project funded by the International Research and Studies Program (Title VI) 
of the U.S. Department of Education (September 1, 1983 - December 31, 1984) 



U.S. DEPARTMENT of education 
national institute of education 

educational resources information 
center (eric) 



q ^"^This rtonimftnt heen 'RP'o^uc^ as 

received from the person or organisation 
. originating it 

Minor changes nave been made to improve 
reproduction quality 



* Points of view or opinions stated in this docu 
ment do not necessarily represent official NIC 
position or policv 



9 

ERIC 



2 



ACKNOWLEDGMENTS 



Valuable consultant service Is recognized from Dr. 
Roslta Galang of the University of San Franclso. The writer 
thanks Romulo Est e ban r Rowena Pllapll and Grace Ontalan for 
their skillful assistance in preparing the manuscript. 

It is a special pleasure to acknowledge the sources of 
the reading passages and the authors of the selections that 
appear in the text. 

Agoncillor Teodoro. *Pugad ng Kagitingan"r fiafllfiafl 

(July, 1976) r 13-17. 
Agoncillor Teodoro. "Si Magallanes sa Pilipinas"r 

Safllaaq ( May- June r 1977) $ 10. 
Agoncillor Teodoro. "Ang Tao't K&likasan"r £iliftioa& 

kong Mahal > (Manilar 1981) $ 3-15. 
Agoncillo# Teodoro "Ang Sinaunang Kabihasnan"r 

Pllipinas kong Mahal r (Manilar 1981) r 19-32. 
Agoncillor Teodoro "Buhay-Buhay"r Biliaiuaa ifiUfl 

Mahal . (Manilar 1981) r 109-127. 
Arceor Liwayway. "Engalog o Taglish.... Pilipino o 

Filipino" r Saaiflag (Februaryr 1976) r 7. 
Bennagenr Ponciano. "Bawangr Barya at Bigas: Mga Ritual 

sa Bagong Taon"r sag i gag ( January r 1979) r 49-50. 



9 

ERIC 



ii 

3 



Edroza-Matute* Genoveva. "Dalawang Wika* Isang Diwa"* 

Saalsaa (November* 1975)* 14-18* 
Garcia* Fanny* "Sa Bayan ng roga Panata"* SaaiSdfl 

(April* 1976)* 46-49* 
Guzman* Gloria* "Nagbihis ang Ranayunan"* fiaflififlfl 

(March-April* 1978)* 41-48. 
Licsi-Esplno* Federico Jr. "Rung Baga sa Salamin Hay 

Pinturang Pandekor asyon at Hay Pinturang 

Tagapagsiwalat ng Buhay"* Saaisafl (October* 1975)* 

39-42* 

Licsi-Espino* Federico Jr. "Mga Gamot na Walang 
Reseta"* fiafliadfl (October* 1976)* 7-9* 

Lumbera* Bienvenido. "Simula at Katapusan ng 
Nobyembre"* Saflifiafl (November* 1979)* 4. 

Hagno* A. R* and F* D* Rillon Jr. "Pag-aaral Tungo sa 
Ramangmangan"* fiafliflafl (June* 1979)* 15-18. 

Mangahas* Fe. "Pagkatapos ng Halalan"* Saflifidfl (May- 
June* 1978)* 9-12. 

Miraf lor* Norma* "Sulat Hula sa Pritil"* Beadiaas Xu 

Bilissual CODteDDO£a£X EbUieeiae Uteiatute 

(Hanila* 1978)* 63-69* 
Nofuente* Valerio. "Alisin 'Ra Ho ang Dyipni?"* £aaifid8 

(Hay-June* 1978)* 5-10. 
Nofuente* Valerio. "Ang Epiko ni Labaw Donggon"* 

Saaiaaa (June* 1979)* 32. 



e 

ERIC 



iii 

4 



Palmar Rafael. "Ang Awit ng Pasyon"* Sa flAflflfl (January- 
February* 1978) * 20. 
Perez* Rodolfo. "sining ng Nagsisikip na Dinding"* 

Saaiaaa (August* 1975) * 40-42. 

Reyes* Edgardo. "Di Maabot ng Kawalang Malay** Readings 
la filliOflUAl Contemporary PJliliftplne fcifcft&ftfcttfcfl 
(Manila* 1978)* 162-167. 

Rillo* F. D. Jr. "Rung Makisama ang mga Pilipino"* 
Saoiaaa (July* 1979)* 5-6. 

Rillo* F. D. Jr. "Ang Hospitalidad ng mga Pinoy"* 

fiaaiaaa (Hay* 1979)* 5-6. 

Tiongson* Nicanor. "Bagong Kristo sa Ating Panahon"* 

fiaaifiaa (April* 1976)* 54-55. 

Yu* Rosario. "May Binubuhay ang Napaloloko"* fiagjfl&fl 
(September* : 7 9) * 42-44. 



iv 



GENERAL INTRODUCTION 

It would not be an exaggeration to say that most 
students taking Tagalog ii the United States are not Tagalog 
majors* Most of them are in anthropology* linguistics* 
history* ethnomusicology* political science* Asian studies 
and some other related disciplines. Tagalog for these 
students is usually a tool to be used for research. 

While several books exist for the beginning and 
intermediate levels* these are mostly conversational texts 
or their focus is on the oral mastery of the language. The 
situation gets critical in the area of reading where 
teachers have to scrounge around for supplementary materials 
whenever the need arises f . The result is that advanced 
language classes are bei* y relegated to the study of the 
literature of the target language* a task more suitable for 
native speakers* or reduced to mere line by line 
translation of the text. These classes become long hours of 
tedious word-for-word dictionary work for the students 
rather than a smooth transition to progressively complex 
speaking* reading and writing skills. 

What is needed is a reader designed for adults who 
are interested in strengthening their reading skills for 
academic or career purposes. The Advaacad Xaaalaa Bfiddefi 

v 

6 



O 

ERIC 



BEST COPY AVAILABLE 



(ATR) was developed for this purpose.lt presents reading 
materials representative of current Tagalog that cover a 
wide range of subject matter (i.e. * anthropo logy* 
ethnomusicology* art* history* literature and other related 
disciplines) in order to expose the reader to various 
content demands of general reading material. The aim of the 
text is to develop and expand the students* vocabulary 
repertoire as well as to further train them in reading 
comprehension, it is expected that the materials will cover 
enough ground so that the students will also be able to see 
a comprehensive picture of Philippine life and culture. 

Des ign 

The AdsaSfifid ZafldJLOfl Beades is tailored to 
meet the needs of the students who have gone beyond the 
intermediate stage of language learning and whose fields of 
study include those mentioned above. &Xfi consists of 
thirty lessons. The format is as follows: Each 
chapter begins with a reading passage on a specific 
topic* for instance* agriculture. It will be immediately 
followed by a glossary of new terms or idiomatic 
expressions. To check the students' comprehension* a set of 
questions will follow. Since this is an advanced reader* 
the questions will also be directed toward understanding 



the passage* through implications or by reading between the 
lines* and the cultural phenomena unique in Philippine 
society* The fourth part of the chapter will be exercises on 
vocabulary expansion* more exercises on understanding the 
reading passage* discussion questions and creative writing 
activities. 

Materials 

The writer went through well-written Tagalog 
magazines (i.e. SafliSdfl) and books to look for interesting 
and suitable materials for the text. Then the selected 
materials were excerpted and cut to not more than 13 pages 
each. Advanced students of Tagalog were asked to read the 
material to check for readability* difficulty level and 
cohesiveness. 

Thirty essays were selected* excerpted and 
classified under 12 disciplines: 

Agriculture (1); Art (3); Economics (2); Education 
(1); History (5); Language (2); Literature (3); Medicine 
(1); Music (1); Political Science (1); Religion (2); and 
Sociology (8) • 



o 

ERIC 



BEST COPY AVAILABLE 

vii 



BEST COPY AVAILABLE 



Format 

Each unit is divided into four sections as 

follows: 

a- BeadiBfl SaSSaSe (Babasahin). Bach selection is 
categorized as one of the 12 disciplines listed above. Each 
paragraph is numbered on the righthand side of the margin 
for easy access when specific paragraphs are referred to in 
analyzing ideas or concepts as well as guide to answers to 
comprehension questions. Words defined in the vocabulary 
list are underlined in the text for easy reference. 

b. TiQid List (Bokabularyo). The word list section consists 
of two sets of words — general vocabulary and technical or 
specialized vocabulary. These words are defined as used in 
the text with parts of speech* country of origin* if 
borrowed* synonyms (optional)* variants (if these exist) 
indicated. The words are accented. Verb entries are followed 
by their verb roots enclosed in parentheses. 

c. ComfifiebfiOfiiVfi Questions <Mga Tanong). Each unit consists 
of six to fifteen questions based on the text. Most of the 
questions are recall-type questions with specific answers 
found in the text while the rest are comparative* free 
response and experience-related type questions. To guide the 
students* when specific responses are called for* the number 
of the paragraph(s) where the answers are found is 
indicated in parentheses after each question. 

viii 

3 



However* students should be urged to answer these 
questions first without referring to the reading selection. 
If the students have difficulty answering a particular 
question* the teacher should refer them to the selection to 
find the correct answer, 

d. Exgpeisp (Pagsasanay) . The exercises have four parts: 
vocabulary expansion exercises* text analysis exercises* 
discussion questions and creative writing activities. 
1. Types of Vocabulary Expansion Exercises (Pagpapalawak ng 
Bokabularyo) 

a) Exercises where words are learned in groups concerned 
with a particular topic or discipline 

b) Exercises based on meaning-related words: same word 
or root word* different meanings 

c) Exercises that deal with appropriateness of words 
(style) 

d) Exercises that teach how to make comparisons 

e) Exercises that teach how to use descriptive words 

f) Grammar-related exercises such as the correct use of 
rf fixes* word formation* use of aspect* linkers* etc. 

g) Exercises that use synonyms and antonyms to replace 
italicized words or phrases in sentences or 
paragraphs 

h) Exercises that build new words from core words by 



ERIC 



ix 

10 



adding affixes or changing the ferns of the words 
i) Exercises that lead to the use of the new words in 
sentences 

j) Exercises that match the new words with their 
definitions 

Types of Text Analysis Exercises (Pagsasanay Tangkol sa 
Sanaysay) 

These exercises help the students develop various 
strategies which are helpful in reading for 
comprehension* 

a) Cloze-type exercises* To be able to choose the 
correct word to complete the sentence or paragraph* 
the student has to both understand the text as well 
as know the meaning of the vocabulary 

b) Interpretation of words* phrases* metaphorical 
expressions* rituals and concepts 

c) Categorizing concepts* topics* types* etc. 

d) Matching terms* words or descriptions with concepts; 
persons* things or concepts with characteristics 

e) Arranging important events in sequence 

f) Determining who or what is referred to by selected 
passages 

Discussion Questions (Pagtalakay) 

This exercise is designed to help the student 



x 



9 

ERIC 



understand the overall meaning of the text material* to 
think critically about the implications of the main ideas 
presented and to extend these ideas into situations that are 
familiar to the student* 

Upon completion of each reading* the student 
should be able to discuss the text material in terms of main 
ideas presented and the author's intention in presenting 
these ideas as well as the details of some of the 
information presented. 

To answer these questions* the students have to 
use both the vocabulary and the concepts which they have 
learned and discussed in the unit. Host of these questions 
require the students to relate their own views to those of 
the author's. 

4. Composition (Pagkatha) 

The traditional 'essay' pattern has often been a 
bar to progress because of its highly stylized form. 
Questions in this section reqi re direct* simple* and 
purposeful replies in specific topics. Such replies involve 
free composition arising from the personal thoughts and 
opinions of the writer after the relevant vocabulary and 
structures have been absorbed through the comprehension and 
vocabulary/structure execises. Questions have been set 
requiring condensation of the original text. Brevity 

xi 

12 



involves the ability to sort out the essential and to reject 
the non-essential. 

The reading requirements of the various subjects 
such as the social sciences and literature are particularly 
burdensome for non-native speakers who are expected to 
acquire knowledge principally through the medium of written 
Tagalog. The specialized vocabulary t complexity of language 
structures* concept loading and idiomatic expressions demand 
highly developed word recognition and comprehension skills. 
It is hoped that the various vocabulary and reading 
exercises in this text can be of some help to students 
struggling to learn content areas in Tagalog. 



o 

ERIC 



xii 

13 



1 



CONTENTS 



Pahina 

Introduction xii 

A. KASAYSAYAN 

1. Ang Tao't Kalikasan 1 

2. Ang Sinaunang Kabihasnan 23 

3. Si Magallanes sa Pilipinas 50 

4. Buhay-buhay ...... * 61 

5* Pugad ng Kagitingan 88 

J. POLITIKA 

€. Pagkatapos ng Halalan • 98 

K. EDOKASYOH 

7. Pag-aaral Tungkol sa Kamangmangan 112 

D. WIKA 

8. Taglish o Engalog... Pilipino o Filipino 127 

9. Dalawang wikar Isang Diwa . 141 

E. PAGBUBUKXD 

10. Nagbibihis ang Kanayunan 161 

o xiii 



ERIC 



° 14 



G. PAMAMALAXAD NG PAMGIABOHAYAJN 

11 • Tawaran 178 

12. Nay Binnbuhay ang Napaloloko 199 

B. KARUNUNGARG PAHLIPUNAN 

13. Ang Paggalang ng mga Pilipino *. 216 

14. Ang Pananalita 226 

15. Ang Salu-salo 234 

16. Ang Bus sa Pilipinas 243 

17. Kung Makisama ang mga Pilipino 251 

18. Ang Hospitalidad ng mga Pinoy 266 

19. Alisin 'Ka Mo ang Dyipni? Teka Huna 282 

20. Bawangr Barya at Bigas: Mga Ritual sa 

Bagong Taon 303 

I. PASGGAGAMOT 

21. Mga Gamot na Walang Reseta 315 

L. RELIHIYOH 

22. Sa Bayan ng mga Panata 327 

23. Simula at Katapusan ng Nobyembre 337 

M . PANITIKAK 

24. Ang Epiko ni Labaw Donggon 347 



9 

ERIC 



xiv 

15 



25. Dl Maabot ng Kawalang Malay 354 

26. Sulat Mula sa Pritil •• 377 

N. SIRING 

27. Slning ng Nagsisikip pi Dingding 398 

28. Sung Baga sa Salamin Nay Pinturang 

Pandekorasyon at Miy Pintuiung 

Tagapagsiwalat ng buhay 411 

29. Bagong Kristo sa Ating Panahon 428 

NG. NUSIKA 

30. Ang Awit ng fasyon 445 



ERIC 



xv 



ANG TAO'T KALIKASAN 

Teodoro A. Agoncillo 

A* BABASAHIN: Bo a oh in ang swnusunod, 
ANG LUPAIN 

Rung pag-aaralan ang mapa ng Timog-Silangang Asya ay 1 
agad mapapansing nasa kalagitnaan nito ang Pilipinas. May 
habang mahigit sa isang libong milya mula sa hlJLaaa 
hanggang sa fciaogr ang Pilipinasr na isang mahabang kawlpg 
ng roga pulor ay binubuo ng 7*100 pulo. Ang kabuuang lakit 
kung ibibilang ang mga dagat-dagatan* ay 115 #758 milyang 
pa&ifilikafc* Rung lupang-lupa lamang ang susukatin ay 
umaabot sa 114 #830 milyang parisukat ang arya. Rung 
ihahambing sa maliit na bansa ng daigdigr ang Pilipinas ay 
maliit-liit sa Hapon o sa Espanya at malaki-laki sa 
kabuuan ng Gran Bretanya at Irlanda. 

Rung muling titingnan ang mapa ay mapapansing nasa 2 
hilaga ng Pilipinas ang Taiwan; sa kanluran at sa hilaga 
ay nakapaligid ang Dagat ng Tsina; sa silangan ay ang 
Raragatang Pasipiko; at sa timog ay ang dagat ng Selebes 
at ang Ratirougang Dagat ng Tsina. Ang buong kapuluang 
Pilipinas ay nasa 21° 20* at 4° 30* Hilagang latitud at sa 
pagitan ng 116° 55' at 126° Silangang longhitud. Ang mga 
pulong malalaki ay ang Luson* Mindanawr Mindoro* Samar* 



9 

ERIC 



1 



Sebu* Panay* Negros* Palawan * at Leyte. 

Ang baybayin ng Pilipinas ay paliku-liko at may 
habang 10*850 mllya* bagay na higit na mahaba kaysa 
baybayin ng Estados Onidos. Ang tinatawag na Ralalimang 
Pilipino (Philippine Deep)* na matatagpuan sa silangan ng 
Mindanaw* ay may laliro na 35*440 talampakan* pangalawa sa 
buong daigdig. 
NGA BUNDOK AT BULKAN 

Naraming matatarik na bundok sa Pilipinas. 
Pinakamataas sa lahat ang Bundok ng Apo sa Mindanaw na may 
9*600 talampakan ang taas. Sa hilaga at silangang Luson 
ay makikita ang malalaking bundok, ' Ang lalong kilala sa 
mga kawing ng mga bundok ay ang Kordllyera* Siyera Madre* 
at Karabalyo. 

Marami ring bulkan sa Pilipinas* na ang ilan ay buhay 
pa. Ang lalong kilala ay ang Mayon sa Albay; ang Taal sa 
Batangas; ang Banahaw sa Quezon; ang Hibok-Hibok sa 
Kamigin. Sa mga ito* ang w mabahagpj.fc* ay ang Mayon na 
pumutok nang mahigit sa tatlumpu mula noong 1615 at ang 
Taal na mahigit na tatlumpu ring ulit na pumutok. Nguni't 
lalong kilala ang Mayon dahil sa kanyang hugis na isang 
maganda't ganap na haiigungsong. na kahit na saang dako 
ma las in ay hindi nagbabago ang hugis. Ang bulkan ng Taal* 
sa kabilang dako* ay nasa maliit na dagat-dagatan at 

2 

18 



kinikilalang pinakamaliit na bulkan sa buong daigdig. Ang 
pagputok ng Taal noong Enero 30 r 1911 ay sinasabing 
pinakamalupit sapagka't mahigit na 1*300 mamamayan ang 
namatay. 
LXNDOL 

Ang Pilipinas ay madalas daanan ng liadal na ang 6 
ila'y sumira ng mar anting ari-arian at pumatay ng mararaing 
tao» Noong ika-3 ng Hunyo* 1863 i ang Maynila ay nlyugyog 
ng inalakas na lindol na nagwasak ng maraming gusali at 
tahananr kasama na riyan ang Katedral ng Maynila. Nguni't 
ang plnakamalakas na lindol sa buong Pilipinas ay nangyaci 
noong ika-17 ng Agostor 1976 nang ang lindol sa 
Kamindanawan ay magbunga ng dambuhalang-alon (Tidal Wave) 
na ikinamatay ng 6»000 mamamayan/ 90r000 kataong nawalan 
ng tahanan? at ilang daang angaw na pisong ari-ariang 
nawasak. 

LIKAS NA KAYAMANAN 

Bagaman roabundokr ang Pilipinas ay sagana sa 7 
mayayamang kapafcaaan at lam^ak na dinadaluyan ng mga ilog. 
Ang mga katangiang pisikal ng Pilipinas ay gaya ng 
sumusunod: 

1. ang pagkakaroon ng mga bundok na sagana sa 
kagubatang pinagkukunan ng mga kahoy at mga 
bungang-kahoy; 

3 



2. ang pagkanaroon ng matatabang kapatagan at 
lambak; at 

3* ang pagkakaroon ng paliku-likor.g baybayigg 
nagkakaloob sa kapuluan ng roaraming mahuhusay na 
ififik at daunqap. 

Ang kagubatan ng Pilipinas na may 40*000 roilyang 8 
parisukat ay nagbibigay sa pamahalaan ng sapat na 
produksiyon ng tabla at kahoy para sa pangangailangan ng 
bansa at para ipagbili sa ibang bansa. Ang raga lamang- 
lupang metalikor gaya ng gintor pilakr bakalr aiXffl' 
tingga* at iba par ay nagdaragdag sa kita ng pamahalaan* 
Nayaman din ang Pilipinas sa mga lamang-lupang di- 
roetalikor gaya ng asinr lUHAd' karbonr graba* at iba pa. 

Marami at sari-sari ang mga produkto ng Pilipinas. 9 
Ang palay* na siyang binibigas upang kaniru ay produkto ng 
roaraming xalawiganr nguni't ang Kapatagang Lusonr ilang 
bahagi ng Kamindanawanr at Iloilo ang nangunguna. 

Bukod sa bigasr ang iba pang produktong ipinagbibili 10 
sa ibang bansa ay asukalr kopra at mga produktong galing 
sa niyog* mga metal t tXOfifl' tabla# abakar gOroar pinyar 
roanggaf saging# at iba pang prut as. Tag lay ang mga likas 
na kayamanang hindi lahat ay napauunladr ang Pilipinas ay 
tinatayang roaaaring Jgiim andi l;t sa mga 80 milyong roamamayan. 
KLIHA 



ERIC 



Ang klima ng Pilipinas ay karaniwan nang mainit. 11 
Nguni'fc sa BAaflJuUAhAfc&&' ang klima ay nahahati sa 
dalawang nangingibabaw na panahon: ang tag-lnit o tag- 
araw na nagmumula sa huling linggo ng Mar so hanggang 
Hunyor at ang tag-ulan na nagmumula sa huling linggo ng 
Hunyo hanggang Nobyembre. Ang panahon inula sa Disyembre 
hanggang unang linggo ng Mar so ay halumigmlg. Ito ang 
maginhawang panahon sapagka't kalamigan at ang mga tao'y 
karaniwan nang magsuot ng damit na makapal. 
MGA UNANG TAO SA PILIPINAS 

Nang kunin ang unang senso ng Pilipinas sa ilalim ng 12 
mga Amerikano noong 1903* ang bilang ng mga mamamayan ay 
mahigit sa pitong milyo i lamang. Sa kasalukuyan (1981) r 
ang populasyon ay may 48 milyon. Ang mga tao sa kapuluhan 
ay nabibilang sa iba't 11 ang lahi o rasa. Ang pagkakaroon 
ng mga tao sa Pilipinas ay lumilingon sa libu-libong taon. 
Sang-ayon sa teorya ng mga antropologor ang dagat daw na 
nakapaligid sa Pilipinas ay kUttAti at ang mga lupaing 
nakausli ngayon ay dati-rating nasa ilalim ng dagat* Ang 
mga lupaing itong nakausli ay nagsilbing tulay na siyang 
H&fllLAttiaa sa Pilipinas sa lUBAlQB ng Asya. Ang "lupang 
tulay" na iyan daw ay nilakad ng kauna-unahang mga tao at 
hayop sa pagtungo nila sa Pilipinas. Sa paglipas daw ng 
panahon ay may ibang mga taong dumating sa Pilipinas; gaya 

o 5 

ERIC 



ng mga baluga o negrito* Indonesyo* at Halayo. Nang 
matunaw raw ang yelo sa buong daigdig* ang mga lupang 
nakausli sa dagat ay natabunan ng tubig at ang Pilipinas 
ay nahiwalay di-uroano sa lupalop ng Asya. ito ang teorya 
ng mga dalubhasa sa antropolohiya. 

Sang-ayon naman sa isang dalubhasang siyentipikong 13 
Aleman na si Dr. Fritjof Voss# ang Pilipinas daw ay hindi 
naging bahagl ng lupalop ng Asya at kailan ma'y hindi 
nagkaroon ng tulay na lupa sa pagitan nito at ng 
Pilipinas. Sa palagay ng dalubhasang Aleman* ang 
Pilipinas ay umusli buhat sa kailaliman ng karagatang 
Pasipiko dahil sa lakas ng lindol na karaniwan nang dumaan 
sa panig na ito ng Silangan. 

Maging ano man ang pinanggalingan ng Pilipinas* ang 14 
maliwanag at hindi mfcafcaJJLnmtaag ay ang pangyayaring 
mayroon nang tao sa Pilipinas may 22*000 taon na ang 
nakalilipas. Noong 1962 ay natuklasan sa isang yungib sa 
Palawan (Tabon Cave) ang bungo ng isang tao na 
nagpapakilalang higit na matanda ang tao rito sa Pilipinas 
kaysa unang taong natuklasan sa Indonesya o Malaysiya. 
Ito'y pagtatakwil sa dating paniniwala na ang mga Pilipino 
ay nanggaling sa Indonesya o Malaysiya. 
ANG BALUGA 0 NEGRITO 

Ang baluga o negrito* na ipinalalagay na 15 



e 

ERJC 



6 

22 



pinakamatandang nanahanan sa Pilipinas* ay sa bundok 
namumuhay. Siya*y Bandak* maitim* may buhok na kulot* 
aafiad ang ilongt at mga matang kayumanggi. Ang kanilang 
kaiinanoan ay nabibilang sa Hat an dang Panahon ng Bato (Old 
Stone Age). Wala raw silang pamahalaan* ni palagiang 
tahanan* Namumuhay si la sa pamamagitan ng pamamana ng roga 
hay op * pangingisda* at panqanaalap ng mga bungang-kahoy sa 
kagubatan. Ang kanilang mga bahay ay yari sa mga dahon* 
at fc&l&kib* Ang karaniwang sandatang glnagamit 
nila ay ang pana. Mayroon silang mga awit* sayaw* at 
kasangkapan sa pagtugtog. Ang kanilang relihiyon ay isang 
uri ng pagsamba sa mga bagay na walang buhay. 
ANG INDONESYO 

Ang baluga* ay dumating sa Pilipinas buhat daw sa 16 
Tsina* at nagdaan sila sa "tulay na lupa." Kaiba sa 
baluga* ang Indonesyo ay dumating daw sa Pilipinas sa 
pamamagitan ng paglalayag noong panahong natabunan na ng 
tubig ang mga nakausling pulo. Ang Indonesyo ay 
nabibilang sa lahing dilaw (Mongoloid) na may bahid 
Kawkasyo* at dahil dito'y mataas sila kaysa baluga. 

Ang mga Indonesyo ay nabibilang sa Bagong Panahon ng 17 
Bato (New Stone Age)* na may 5*000 hanggang 6*000 taon ang 
nakalilipas. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pamamana* 
pangingisda* papanalflkaya' at sa panpanpainoln. Ang mga 



sandata nila ay pana* kutsilyo* at sumpit (blow gun). 
Dalawa ang uri ng kanilang bahay: ang isa'y nakatayo sa 
lupa at ang ikalawa'y ang nasa ituktok ng punungkahoy. 
Niluluto nila ang kanilang pagkain sa bttttfeoaa » ang 
kanilang pinggan at tasa ay yari sa dahon* at nagkakamay 
sila sa pagkain* 

ANG MALAYO 

Sang-ayon sa antropologong si H. Otley Beyer # ang 18 
Malayo ay duroating sa Pilipinas na sakay ng kanilang 
bangkang malaki't may layag. Ang tawag daw sa bangkang 
ito'y balangay. 

Ang Malayo ay kayumanggi at may taas na katamtaman. 19 
siya'y balangkinitan* may ilong na sapad* buhok na itinu 
at mga matang kayumanggi. Ang kanyang kalinangan ay 
nabibilang sa Panahon ng Bakal at Forselana (Iron and 
Porcelain Age) # na may 2 #000 taon na ang tanda. 

Sang-ayon sa teorya ng mga dalubhasa sa arkelohiya* 20 
ang unang Malayong nandayuhan sa Pilipinas ay nagbuhat sa 
Timog-silangang Asya noong mga 200 taon bago ipanganak si 
Kristo. Ang mga inapo raw ng unang Malayo sa Pilipinas ay 
ang Ipugaw at Igorot. Ang ikalawa raw pulutong ay 
dumating noong unang dantaon pagkaraan ni Kristo. Siya 
raw ang ninuno ng Tagalog* Ilukano* Kapampangan* Bisaya# 
at iba pang Pilipinong Kristiyano. Ang ikatlong pulutong 



e 

ERIC 



8 

24 



di-umano ay nandayuhan dlto mula noong ika-14 na dantaon. 
Siya ang di-umano'y ninuno ng kasalukuyang mga Moro sa 
Mindanao at Sulu. 
RELASYON SA I BANG BANSA NG ASYA 

Ang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa Tsina ay 21 
nagsapol noong ika-9 na dantaon. Ang mga panindang 
intsikr gaya ng porselanang pinggan at tasa at mga 
kuwintas na bubogr ay nakarating sa Pilipinas sa 
pamamagitan ng timog na ruta. Noong panahon ng dinastiya 
Sung (960-1227) t ang mga panindang Intsik ay dumagsa sa 
Pilipinas* Hindi lamang iyan. Ang mga Intsik na 
nandayuhan sa Pilipinas ay nagtatag dito ng kanilang mga 
kolonyar lalung-lalo na sa purok na malapit sa baybayin. 
Ang Kambodya at Tsampa* sa Indo-Tsina (ngayo'y Biyetnam)* 
ay nakikipagkalakalan din sa Pilipinas at nagbili rito ng 
kani-kanilang porselana. Hindi lamang sa mga Intsikr 
Araber at Indo-Intsik nakipagkalakalan ang mga sinaunang 
Pilipino# kundi gayon din sa mga Indiyan at mga Hapon. 
KATANGIAN AT PAGPAPAHALAGANG PILIPINO 

Ang mga Pilipino ngayon ay haluan: may kayumanggi* 22 
may puti* may maputi-puti* may itirn* at may man i law-nil aw. 
Nang duroating ang Indonesyo sa Pilipinas ay ipinagtabuyan 
nila ang baluga. Nang dumating naman ang mga Nalayo ay 
ipinagtabuyan nila ang mga Indonesyo sa mga bundok. Nang 



o 

ERIC 



25 



dumating ang mga Intsi ay nag-asawa ng mga Pilipinar at 
nang dumating ang mga Kastila at roga Amerikano ay nag- 
asava rin &uq ilan sa kanila ng mga Pilipina. DahiX 
dito# ang kasalukuyang Pilipino ay hindi lantay* kundi 
binubuo ng iba't ibang lahi o rasa. Ang paghahalu-halo ng 
mga rasa sa Pilipinas ay nagbunga ng mga katangiang 
tinatawag ngayong PilJ.pi.no, 

Sa mga katangiang Pilipino* ang lalong hinahangaan ay 23 
ang pagiging bukas-na-loob. Sa panauhin ay idinudulot ng 
Pilipino ang lalong Bill at mahalaga sa kanyang ari-arian: 
sa kama pinatutulog ang panauhin kahi't na sa sahig 
matulog ang buong mag-aanak. Pinakamasarap na pagkain ang 
inihahain sa panauhin kahi't na walang makain ang mag- 
aanak. Ang pinto ng tahanan ng Pilipino ay laging bukas 
sa panauhin* at ito# kapag umaalis* ay binibigyan ng 
pabaon. Bukod sa pagiging bukas-na-pusor ang Pilipino ay 
magalang. Ang katagang po sa Tagalog ay walang katumbas 
sa ibang wikang dayuhan. Isang maliit na kataga lamang 
iyanr nguni't nagpapakilala ng mabuting katauhan ng isang 
tao. Ang paggalang sa nakatatanda ay isang katangian ng 
Pilipino na pinupuri ng maraming dayuhan. Maging sa mag- 
aanakf ang kapatid na matanda ay iginagalang ng mga 
kapatid na bata. Sa Pilipino ay maraming salitang 
nagpapakilala ng paggalang sa nakatatandang kapatid o 



3 

ERIC 



10 

26 



pinsarw gaya ng kuya? ate* kaka* dltse* sense* diko* at 
iba pa. 

Ang Pilipino ay matapat na kaibigan at lalo na sa 24 
pinagkakautangan ng loob. Gawan mong minsan ng mabuti ang 
Pilipino at hindi k& malilimot kalian man. Sapagka't ang 
utang na loob ay hindi kayang bayaran ng kahi't na iiropak- 
limpak na salapii maaaring gapfcihan iyon sa pamamagitan ng 
paggawa ng mabuti sa taong pinagkakautangan ng loob. 

Bukod sa mgu pangunang katangiang lyan ng Pilipino ay 25 
mayroon din siyang roga pagpapahalaga (sense of values). 
Sa mga ito ay nangunguna ang utang na loob. Ang isa pang 
pangunang pagpapahalaga ay ang kablhlyan. Ito'y 
nangangahulugan ng pagkakaroon ng hiya sa gawang hindi 
taroa o hindi maganda* o kaya'y sa pagkukulang sa gawain o 
tungkulin. Halimbawa* si Juan ay hindi nakaganti sa 
magandang loob na ipinakita ng kanyang kaibigang si Jose 
sapagka't nakalimutan niya* halimbawa* ang pagdalo sa 
ka&rawan nito. Sinasabing sa hindi niya pagdalo sa piging 
ni Jose ay napahiya si Juan. Ang ikatlong pagpapahalaga 
ay tinatawag na "bahala na". Ito'y nagpapatlig ng 
paopapaubaya sa kapalaran* gaya* halimbawa* ng taong hindi 
natatakot mawalan ng pagkain makapasok lang sa sine. 
"Bahala na"» ang sasabihin kung ipaaalala sa kanyang wala 
siyang maibili ng bigas. Ang "bahala na" ay nagpapakilala 
ng hindi pagkatakot sa magiging hang%a o bunga ng -gawing 
bagay. 

erJc 11 ow 



J 



B. BOKABULABXO: Pag -ar a I an ang 
Bokabularyong Pangkaraniwan 

1* balisungsong 

2. kumati' (kati 1 ) 

3. kumandili* (kandili 1 ) 

4. gantihan (gantl) 

5. mababagslk 

6. matatalimuwang 

(talimuwang) 

7. nagkawlng (kawing) 

8 . pangangalap 

9 . pagpapaubaya 1 



aumusunod no salita* 

a* cone or cone-shaped 
U* to ebb or recede? 

as the water in the 

sea 

X* to sustain or care 
for 

syn. oaasaiflaa 

X* to reciprocate? esp. 

said of a favor 
add* fierce? cruel 
Syn. oaiuiiiBit 
X. will contradict; will 

repudiate 

syn. saaafidluoyai. 

X* linked 

q. the act of collecting 
q. the act of leaving 

or letting something 

to be decided by 

another thing? 

e.g. to chance 



3 

ERIC 



12 

28 



10. pill' 

11. sa pangkalahat&n 
Bokabularyong Teknikal 

1. bayb&yin 

2. bumbong 

3. kalinengan 
4 • kapatagan 



5. kawing 



6 • d&ungan 

7 • halumigmlg 

8. hilaga' 

9 • lamb&k 

10. linddl 

11. lo6k 



add* choice 
adx. in general 

B. coastline; shore 

q. a cylindrical container? 

esp. one made of bamboo 
q. culture 

q. 1. state or quality of 

being flat? referring 
esp. to the surface 
of land 
2. an extent of wide 
land; plain 

q. 1. link of a chain 

2. state of being linked 
together? as otjparts 
of a chain 

0* pier; port; harbor 

Syn. BAOfcalaa 

add* humid 

q. north 

q. valley; lowland 
O. earthquake 
B. bay or gulf 



e 

ERIC 



13 

29 



12 . lup&lop 

13 . luw&d 

14 • pamamalakaya 

15 . pandik 

16. pangangaingln 



17. parisuk&t 

18. patpat 
19 • sapid 



20. silm 

21. talahib 



22. timog 

23. tr6so 



B* continent 

q. clay used in pot making 
a. deep-sea fishing by use 

of wide-spreading nets 
adi. short of stature; 

lacking height 
a. farming by clearing and 

burning trees in the 

forest for the purpose 

crop-raising 
B* square 
B* bamboo stick 
add* flatr referring to a 

thing that is supposed 

be ordinarily pointed* 

as a nose 
a* zinc 

a* (Bot.) a species of 
coarse# erect tufted 
grass growing in open 
fields 

a* south 

fc > (Sp.) log 



e 

ERIC 



14 

30, 



JC. MGA TANONG; Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 

1. Ilarawan ang katangiang pisikal ng Pilipinas — ang 
laki at kinalalagyan nito. Ano ang kahalagahan ng 
kinaroroonan ng Pilipinas sa ibang bansa* tulad ng 
Estados Onidos? (1,2) 

2. Bumanggit ng pangalan ng ilang matatarik na bundok at 
ng mga bulkan sa Pilipinas. Alin sa mga bulkan ang 
'buhay' pa hanggang ngayon? (?,5) 

3. Anu-anong mga produkto at likas na kayamanan ang 
raatatagpuan sa Pilipinas? Alin sa mga ito ang 
naipagbibili sa ibang bansa? (8-10) 

4. Ano ang dalawang uri ng panahon sa Pilipinas? Talakayin 
ang bunga ng ganitong uri ng panahon sa kabuhayan at 
kaugalian ng mga Pilipino. (11) 

5. Ipaliwanag ang teorya ng mga antropologo tungkol sa 
pinagmulan ng lupaing Pilipinas. Aycii sa kanila* paano 
nakarating ang kauna-unahang tao rito? (12) 

6. Ano naman ang paniniwala ng siyentipikong Aleman na si 
Voss? Anong bagong tuklas ang nagpapatotoo sa teoryang 
ito? (13*14) 

7. Ilarawan ang anyo ng isang baluga o negritoi ang kanilang 
tahanan* pamumuhayr sining at relihiyon. (15) 

8. Sang-ayon sa mga dalubhasa sa arkelohiya* sa anong rasa 
nagbuhat ang karamihan sa mga Kristiyanong Pilip*.no# 



9 

ERIC 



15 

31 



tulad ng Tagalog, Ilukano at Bisaya? Ilarawan ang anyo 
ng rasang ito. (19*20) 

Sa kani-kanino nakipagkalakalan ang mga Pilipino noon? 
Ipaliwanag ang naging bunga ng kanilang pakikipagka- 
lakalan. (21 #22) 

Magsabi ng ilang katangiang Pilipino. alin sa mga ito 
ang lalong hinahangaan? (23-25) 
Talakayin ang ipinahihiwatig ng *utang na loob' at 
•hiya'. Liwanagin sa pamamagitan ng halimbawa. (25) 



16 

32 



D. MGA PAGSASAHAY 

1. Pagpapalavak ng Bokabularyo 

Anu-ano so Ingles ang sumusunodt 

1. Timog-Silangang Asya 

2. Rapatagang Luson -~- m M n. 

3. Estados Unidos 

4. Kalaliroang Pilipino 

5. baluga — 

6. Indonesyo r _^ r 

7. Malayo mm * mL ^ m 

8. Pasipiko 

9. Indo-Intsik __ irrii i 

10. Arabe 

11. indiyan .^mm^m,. 

12. Hapon 

13. Alemail mm**mmm~ 

14. Tsina 

15. IrJanda 



pil ' in 50 flawing ibaba iyong mga sal (tang tungkol sa; 
1. Lupa r-mii-— 



Bundok 










Lindol , 

















9 

ERIC 



17 

33 



5. Produkto 



6. Metaliko 




7. Klima 



8. Tao 



9. Baluga 



10. Indonesyo 



11. Malayo 



12. Pagpapahalaga 



13. Ratangian 



14. Bulkan 



abaka 

bakal at porselana 
Bagong Panahon ng Bato 



look 

matarik 

maitim 



3 

ERIC 



18 

34 



bahala na 


nagwasak ng gusali 


bukas-na-loob 


niyugyog 


bungo 


pana 


kahihiyan 


panahon 


kapatagan 


panahon ng 


kawing 


pandak 


kawing ng mga pulo 


parisukat 


kayumanggi 


pilak 


kulot 


pinya 


kumati 


pumutok 


dambuhalang alon 


tabla 


glnto 


Tagalog 


lahi 


tag-ulan 


lahl ng dilaw 


tlngga 


lambak 


utang na loob 



Ipares ang mga salt tang nasa hanay A sa mga salt tang kasa 
lung at ang kahulugan sa hanay B: 



Hanay A 

1. kanluran 
2. hilaga 

- 3. mabagsik 

- 4. pandak 

5. pangangalap 

6. patag 



Hanay £ 

a. lambak 

b. timog 

k. silangan 

d. ma bait 

e. magkait 
g. matangkad 



19 



. 7. patpat h. matangos 

> 8. parisukat i. troso 

> 9. paubaya i. bilog 

10. sapad ro . pagbibigay 



2. Pagsasanay Tungkol ea Sanaysay 

Isulat ang wastong sagot sa puwang : 

bahala na Pasipiko 
kahihiyan tag-init 
dilaw Taiwan 

Disyeinbre Tsina 
halumigmig utang na loob 

lu P a 10 . 850 

mainit 7 , 100 

Negrito 15f758 

Ang Pilipinas ay binubuo ng . , , pu i 0 . Ang 

kabuuang laki ay milyang parisukat. Nasa 

hilaga ng Pilipinas ang , 8a kanluran 

at sa hilaga ay nakapaligid ang Dagat ng f 

sa silanya., am, Mro Ang baybayin 

ng Pilipinas ay paliku-iiko at- roa y habang - nn inm 
milya. 



Ang klima ng Pilipinas ay karaniwan nang 



Ang klima ay nahahati sa dalawang panahon: 

at mmmmmmmmmm * Ang maginhawang panahon ay roula sa 



ERIC 



20 

36 



wmmwmm hanggang unang linggo ng Mar so. 

Ang •■••■■■■Ma ang ipinalalagay na pinakama- 
tandang nanahanan sa Pilipinas. Nagbuhat daw si la sa 
Tsina at nagdaan sa tulay na mmmmmmmmmm * Ang Indonesyo 
ay nabibilang sa lahing ••■•**••*■. Ang mmmmmmmmmm ay 
kayumanggi at balangkinitan. 

Pinagpapahalagahan ng Pilipino and mmmmmmmmmmmmmmmmmm • 

■■«■■■■■■■ at mmmmmmmmmm* 

Iguhit ang mapa ng Pilipinas* 

Lagyan ng pangalan ang malalaking pulo nito: Luson, 
Mindanao, liindoro, Samar, Sebu, Panay, Negros, Palawan, 
Leyte. 

Isulat din ang nakapaligid dito: Dagat ng Tsina, 
Karagatang Pasipiko, Dagat ng Selebes, Katimugang Dagat 
ng Tsina, 

Piliin sa listahan ang tinutukoy sa bava't bilang. Isulat 
sa puwang ang tamang sagot . 

Apo Taal 
Slyer a Madre Mayon 
Hibok-Hibok Kalalimang Pilipino 

■■*«■■■*••■ 1. kilalang bulk an dahil sa kaniyang hugis na isang 

maganda't ganap na balurobon 
mmmmmmmmmm 2. pinakamataas na bundok sa Pilipinas 
■■■■■■■■■■ 3. pangalawa sa buong daigdig 



9 

ERIC 



21 

37 



_ 4. kilalang kawing ng mga bundok sa Luson 

_ 5. kinikilalang pinakamaliit na bulkan sa daigdig 



3. Pagtalakay 

Al in sa mga katangtan at kaugal tang Pi I iptno ang depot 
tpagpatuloyl Altn ang dapat twaksit Bakitl 

4. Pagkatha 

Sa iyong palagay, may kabuluhan ba ang paghahalu-halo ng 
iba't-ibang rasa sa katauhan ng isang Pilipinol Ipal iwanag ang 
iyong sagot. 



o 

ERIC 



22 

38 



AUG SIRAUNAMG KABIBABHAH 

Teodoro A. Agoncillo 



Am BABASAHIN: Basahin ang sumusunod. 

Ang sinaunang Filipino bago sumampa ang mga Kastila 1 
sa Pilipinas ay may sariling kabthaapang bunga ng 
magandang pagsasama ng kabihasnang Malayo* Intsik* 
indiyanr at Arabe. Nayroon silang baybayin o alpabetong 
hanggang ngayo'y ginagamit sa ilang liblih na pook. 
Mayroon din silang pamahalaanr relihiyonr paaralan* 
siningr at agham. Ang mga Pilipino bago dumating ang mga 
Kastila ay may sariling kabihasnang may mataas na antas 
sapagka't tumutugon sa kanilang pangangailangan. 
ANG BAYBAYIN 

Ang sinumang pilipino ay marunong buroasa at sumulat 2 
sa katutubong baybayin. Sila ay may baybaying binubuo ng 
labimpitong titikr na ang tatlo'y patinig at ang labing- 
apat ay katinig. Ang mga patinig ay a? e o I, at o o u. 
Ang mga katinig naman ay itong sumusunod: b(ba) t k(ka)r 
d(da) t g(ga) i h(ha) # Ida) i »(ma) i n(na) r ng(nga) » p(pa) § 
s(sa) t t(ta) t v(wa) § at y(ya) • Kung may tuldik ang 
patinig sa itaas ay binibigkas yaon nang may e o 1* at 
kung nasa ibaba ang tuldik ay binibigkas nang may o o u. 
Halirobawa: ba(walang tuldik); be o bi; bo o bu. Ang 

o 23 

ERIC 33 



mga tao noon ay sumusulat sa malalapad na dahon ng 
punongkahoy* sa banakal . at sa bllha* Ang kanilang panulat 
ay matulis na patpat o kaya'y matulis na bakal. 

ANG PANITIKAN 

Ang nanifc;ikan ng sinaunang Pilipino ay mauuri sa 1) 
bukambibig (oral) at 2) nakasulat (written) « Ang una'y 
binubuo ng mga sabl» bugtong* kumintang* tagumpay* ihiaan* 
talindavf indulain* uyayi o hele# tigpasin* at iba pa. 

Ang tagumpay ay inaawit ng mga mandirigraa pagkapanggaling 
sa diginaan; ang ihiroan ay awit ng pangkasal; ang talindaw 
ay inaawit sa pamamangka; ang indulanin ay inaawit sa 
paglalakad sa lansangan; ang uyayi o hele ay awit na 
pampatulog sa sanggol; at ang tigpasin ay awit sa pag gaofl , 
Sa ibaba ay isang bahagi ng kumintang (awit ng pag-ibig) 
buhat sa Batangas: 

1. 

Lalapitan ko na't aking dudulugir 
ang sinag-livayway ng tala't bituin* 
kahlt ang espada'y magkailang sapin* 
laman niyaring puso'y sasabihin ko rin. 

KORO 

Ay laking sakit* inaku! 
Ayr laking sakitt masamatay akol 

2. 

Naririto nang hibina-hinagpis 
ang puso kong walang sawa sa pag-ibig i 
iwaksi aan tuwi na ay nagpupuailit 
ihandog ang sinta na iginigiit. 



24 

40 



KORO 

Ay laking sakit* inakul 
Ay» laking sakit* mamamatay akot 

Ang paggaroit ng salitang "espada" ay nagpapahiwatig 4 
na roayroon nang epekto ang wikang Kastila sa wikang 
Tagalog* at samakatuwid ay panahon ng Kastila nang maging 
palasak ang nasabing kumintang. 

Sa halos lahat ng pagkakataon* ang mga awit ay 5 
sinasabayan ng say aw* kaya't ang dalawang sining na ito'y 
magkapanabay na umunlad. Sa maraming pagkakataon* ang mga 
tula ay binibigkas at dito'y karaniwan nang isama ang mga 
bugtong at sabi o kasabihan. Mga halimbawa: 

1. bugtong; 

Buto't balatr 
luroilipad. 

— saranggola 
May ulo'y walang buhok* 
may tiya'y walang pusod. 

— palaka 

2. sabi > kasabihan: 

Hull man daw at magaling 
ay naihahabol din* 

May tainga ang lupa* 
may pakpak ang balita. 

3. salawikain: 

Walang sa baga'y humawak 
na di napaso ang balat. 

Pag hang in ang itinaninw 
bagyo ang aanihin. 

Ang panitikang nakasulat* sa kabilang dakor ay 6 

binubuo ng mga tula't dula« Ang mga dula'y itinatanghal 




sa maluvtang na bakuran ng datu o raha* templo o sambahan. 
Ang mga dula ay itinatanghal nang may kasaliw na tugtugin 
at sayawr at ang karaniwang paksang tinatalakay ay nauukol 
sa pag-ibig* sa digmaanr at sa alaala ng mga namatay na 
kamag-anak • 

Ang sinaunang Pilipino r noon at ngayon man* ay 7 
mahilig sa musika. Sa halos lahat ng pagkakataon ay 
umaawitf tumutugtog at nagsasayaw sila nang buong liksir 
hinay o laayogy sang-ayon sa tugtugin. Ang kanilang mga 
instrumentong panugtog ay karaniwan nang kudyapi* 
kalalengr kulintang* bansikr at iba pa. 
MGA URI NG MAMAMAYAN 

Nula noon hangga ngayon r ang lipunang Pilipino ay 8 
nakasalig sa mag-anak o pamilya na binubuo ng mga 
magulangr mga anakr mga nunor at iba pang hiaiog . Gayon 
na lamang katibay ang taling paobubukiod sa mag-aanak na 
hangga ngayo'y matatag pa rin ang parailyang Pilipino. 
Ito'y pinatutunayan ng maraming pangyayari. Mar ami pa sa 
mga anak ang kahi't na may asawa't anak ay kasuno pa rin ng 
kanilang mga magulangr na karaniwa'y ciyang nag-aalaga sa 
mga apo. 

Ang sinaunang Pilipino ay mauuri sa mga sumusunod: 9 
ang aataaa-na-tao* ang mabarlikar at ang kasama o alaga. 

Ang mataas-na-tao ay pangunang mamamayan at dahil diya'y 



9 

ERIC 



26 

42 



tinatawag siyang datung may taguring Gat o Lakan. 
Pangalawa sa mataas-na-tao ay ang maharlika o mahadlika* 
na ipinalalagay na malayang tao. Ang pinakamababa sa uri 
ay ang alaga o kasama* na kung tawagin ay alipin. Ang 
salitang ito ngayon ay may kabuluhang busabos (slave) * 
nguni't noong unang panahon ang kahulugan ay alaga* gaya 
halimbawa* sa pangungusap na "Inaalipin ko si Juan** na 
ang iblg sabihin ay "Inaalagaan ko si Juan". Ang alipin 
ay may dalawang uri: ang namamabay at ang sagigilid. Ang 
una'y may sariling tahanan at ari-arian. Hindi siya 
maaaring ipagbili; nguni't maaari siyang mag-asawa nang 
walang pahintulot ang kanyang panginoon. Ang sagigilid ay 
nakatira sa kanyang panginoon; walang ari-arian; maaaring 
ipagbili ng kanyang panginoon; at hindi makapag-asawa kung 
walang pahintulot nito. 
ANG BABAE SA LIPUNAN 

Malaki ang paggalang ng sinaunang Pilipino sa babae. 10 
Ang katayuan nito sa lipunan ay mataas at hindi 
napapantayan ng alin mang babae sa ibang bansa. Taglay 
niya ang lahat ng karapatan ng lalaki. Maaari siyang 
magmana sa kanyang mga magulang at kamag-anak maaari 
niyang ipagbili ang kanyang namana nang walang pakialam 
ang kanyang asawa; ang ari-arian niya'y hindi maaaring 
ipagbili ng asawa nang walang pahintulot* Maaari siyang 



3 

ERIC 



27 4 3 



mangomersiyoj at maaari siyang maging puno ng baranggay 
kung wala siyang kapatid na lalaki* Sa paglakad sa 
lansangan ay lag! siyang nauuna sa lalaki. Ginagawa ito 
hindi lamang sapagka't iginagalang siya# kundi sapagka't 
madaling ipagtanggol ng lalaki ang babae sakaling may 
sumalakay rito. Ang ugali ngayon ng lalaking may asawa 
na ibigay sa asawa ang kanyang suweldo ay hindi malayong 
pagpapatuloy lamang ng sinaunang kaugaliang Pilipino. 
ANG PANLILIGAW 

Ang lalaking may hangad magka-asawa ay kailangang 11 
maglingkod muna sa mga magulang ng dalaga. Ang 
paglilingkod ay maaaring pagsisibak ng kahoy* pag-igib ng 
tubig sa balon o bat is* at iba pang gawaing iutos sa kanya 
ng mga magulang ng babae* Ang paglilingkod na ito'y 
maaaring umabot ng isa hanggang tatlong taon. Kung 
matanggap na ng mga magulang ng babae ay kailangan ding 
magbigay ang lalaki ng bigay-kaya o dote sa mga magulang 
ng babae* Ang kasal ay karaniwang hindi pinawawalang- 
bisa# nguni't may mga di-pangkaraniwang pagkakataong 
pinahihintulutang maghiwalay ang mag-asawa* Ang mga 
pagkakataong iya'y 1) kung hindi magka-anak ang mag-asawa; 
2) kung totoong malupit ang lalaki sa asawa? 3) kung 
mphaiiy ang lalaki o babae; at 4) kusang pag-iwan sa asawa 
o pag-abandono « 




ANG SEREMONYA NG KASAL 

Ang tagapamagitan ng lalaki na may dalang si bat ay 12 
tutungo sa bahay ng babae upang kunin ito. Pagdating sa 
bahay ng lalaki ay hindl papanhlk ang babae hangga't hindi 
blniblgyan ng regale sa itaas ng bahay ay hindl agad 
papasok sa kabahayan ang babae hangga't hindi siya 
inaabutan ng isa pang regalo* at hindi uupo hangga't hindi 
nabibigyan ng regalo* Anupa't raasasabing sa bawa't kilos 
ng babae ay "sinusuhulan" siya ng inga magulang ng lalaki* 
Pagkaupo niya sa tabi ng lalaki ay sabay silang iinom sa 
isang mangkok o tasa kaya. Isang matandang lalaki ang 
magpapahayag na ikakasal na ang magkatipan. Isang paring 
babae ang lalapit sa dalawa* pagpapatungin ang kanilang 
mga kamay sa isang pinggang bigas# at pagkatapos ay 
isasabog ito. Tapos na ang kasal. Sa mga alipln* ang 
pagpapakasal ay madali at 1 ant ay. Sasabihin lamang ng 
lalaki na iniibig niya ang babae at kung pumayag itong 
magsama sila ay ipinalalagay na kasal na sila. 
ANG TAHANAN 

Ang tahanan ng sinaunang Pilipino ay hindi gaanong 13 
naiiba sa bahay na makikita sa karaniwang baryo ngayon. 
Yari sa kawayan at Bajfid* ang bahay ay may tatlong bahagi: 
ang kabahayan # ang silid na taguan ng bigas* banig* at 
unaru at ang batalan* na ginagawang paliguan* hugasan ng 



e 

ERIC 



29 

4H 



mga plnggan at palayok* Ang lutuan ay malapit dito at 
kung minsa'y bahagi nito. Ang sllong' ay ginagawang 
kulungan ng mga manok at baboy. Ang hagdan ay hindi 
palagianr kung naitataas at naibababa. Sa puno ng hagdan 
o kung minsa'y sa may pinto ng bahay ay naroon ang isang 
tflpayana tubig na ginagamit sa paglilinis ng mga paa bago 
pumanhik sa bahay* 
ANG PAMAHALAAN 

Ang baranggay ay siyang yunit ng pamahalaan. Yao'y 14 
binubuo ng mga 30 hanggang 100 kaanak o pamilya. Ang 
bava't baranggay ay malaya't nagsasarili at pinamumunuan ng 
datUf rahar o sultan* 

Ganap ang kapangyarihan ng datu o raha sa 15 
nasasakupang baranggay* Sa kanyang katauha'y napipisan 
ang mga kapangyarihang tagapagpaganap o ehekutibo* 
tagapagbatas o lehislatibor at tagahukom o hudisyal. 
Bagaman makapangyarlhan ang datu* gayon ma'y 
pinagpapayuhan siya ng aangguniap. Ang sino mang lumabag 
sa batas ay pinarurusahan ng datu. 
ANG PAGLILITIS 

Ang BflgUJULfcJLfl noong unang panahon ay haxaa* 16 
Turoatayong hukom ang datu at tagapayo naman ang kanyang 
sanggunian* Sa harap ng datu ay nagpapaliwanag ang 
dalawang panig na nag-uusapin. Maaari silang magharap ng 




mga saksi* na bago sumaksi ay kailangan munang manumpa* 
gaya ng sumusunod: "Naanong tamaan ako ng kulog kung 
ako*y magbulaanl"* "Naanong lamunin ako ng buwaya kung 
hindi ako magsabi ng totoo" at iba pang gangganito. Ang 
panig na makapagharap ng pinakamaraming saksi ay 
ipinalalagay na nanalo. Sa mga usaping kriminal* ang 
paraan ng paglilitis ay iba naman. Dito'y ginagamit ang 
tinatawag na pagsubok (trial by ordeal) • Sa uring ito ng 
paglilitis* ang pinaghihinalaang mga tao ay binibigyan ng 
batong ilalagay sa kumukulong tubig at ang kamay na 
ma paltoa ay ipalalagay na maysala. Ang isa pang paraan ng 
paglilitis ay ang sa kandila o ilawang may sindi. Ang mga 
pinaghihinalaan ay may dalang ilawang may sindi? at ang 
ilawang mamatayan ng ilaw ay ipinalalagay na maysala. Sa 
mga Ipugaw ng Hilagang Lusonr ang paglilitis ay dinaraan 
sa tagaan o sibatan. Ang matalo sa labanan ay siyang 
maysala. 
ANG RELIHIYON 

Naniniwala ang mga unang Pilipino sa isang dakilang 17 
Diyos na tinatawag nilang Bathalang Naykapal. Ang 
daigdiganr sang-ayon sa kanilang paniniwala* ay nilikha ni 
Bathala at dahil dito ay Siya ang panginoon ng lahat. Ang 
pagsamba kay Bathala ay ginagawa sa pamamagitan ng pag- 
aalay ng dasal at mga cegalo upang makamtan ang Kanyang 



ERIC 



31 47 



biyaya. 

Naniniwala ang sinaunang Pilipino sa kabilang buhay. 18 
Sang-ayon sa kanilang paninivalar ang kaluluva ng taong 
namatay ay naglalakbay sa kabilang buhay upang tanggapin 
dito ang gantimpala o parusa sang-ayon sa kanyang nagawa 
noong nabubuhay pa. Ang kaluluva raw ng mabuting tao at 
ng bayani se digmaan ay tumutungo sa lan git, Sa kabilang 
dakor ang kaluluwa ng taong walang katarungan* ng m$L upitr 
o ng masama ay tumutungo sa impiyerno. Dito sila 
pinarurusahan sa nagawang masama sa daigdig na ito. 
EDUKASYON 

Nabanggit na sa dakong unahan na ang sinaunang 19 
Pilipino ay marunong bumasa at sumulat sa sariling 
bay bay in. Ang kahanga-hangang pangyayaring ito'y nag- 
uugat sa pagtuturo sa mga batang lalaki't babae ng 
pagsulatr pagbasar musikar aritmetikar at relihiyon. Ang 
pagtuturo* y ginagawa hindi sa paaralanr kundi sa tahanan. 
Itinuturo rin ang karunungan sa pagsasakar pangingisda* 
paggawa ng barko at bangkar pagmiminar at pagiging 
plater o. Ang mga babae naman ay tinuturuan ng paglulutor 
Pflflbflbl * pananahi at paghahayupan upang maging mabuting 
asawa sa hinaharap. 

Sa tahanan ginagawa ang pagtuturo upang masubaybayan 20 
ang pag-aaral ng mga bata ng kani-kanilang mga magulang* 




lalo na sa pagbasa at pagsulat* 
SINING AT AGHAM 

Ang matatandang Pilipino'y artista rin. Ito'y 21 
pinatutunayan ng anyo't hugis ng kanilang mga bahay, ng 
kanilang mga ukit at lilflkr at ng mga tatu sa kanilang mga 
bisig at mukba. Ang pagiging artista ay ipinakikilala 
hindi lamang sa mga tatu at ukit* kundi sa mga bahay na 
may mga palamuti* bukod sa ang ilang bahagi noon ay may 
mga inukit na disenyo. Dalubhasa ang matandang Pilipino 
sa pag-ukit sa kahoy. Ang kanilang mga bahay* mga bangkar 
mga kagamitang pangkusinar at mga instrumento sa musika ay 
may mga ukit na hangga ngayo'y hinahangaan. 

Nay nalalaman ang sinaunang Pilipino tungkol sa 22 
agham. Nalalaman nila ang kahalagahan ng mga dahon at 
ugat na panggamot* na karaniwa'y iniuugnay sa mahika. 
Haalam sila ng karunungan sa astronomya at may panga- 
pangalan sila sa buwanr sa mga tala# at sa iba pang bagay 
sa langit. Ang agham ng inhinyerya ay alam din ng 
sinaunang Pilipino. Gumagawa sila ng mga kanal upang 
madaluyan ng tubig ang kanilang 1 upang sinasaka. Ang 
pinakadakilang nagawa nila sa larangan ng inhinyerya ay 
mga bai-baitang na taniman ng pa lay (rice terraces) ng 
Lalawigang Bulubundukin* at sinasabing daan-daang taon ang 
lumipas bago nayari yaon. Rung ang tanimang iya'y 



o 

ERIC 



33 49 



pagdudugtung-dugtungin ay magiging kasinghaba ng kalahati 
ng daigdig. Ang kahanga-hanga't kataka-takang tanimang 
iyan ng mga Zpugaw ay klnikilalang isa sa roga dakilang 
IflJLana ng tao sa buong daigdig, 
KABUHAYAN 

Sapol pa sa una, ang kabuhayang Pilipino ay nakaaalio 23 
na sa pagsasaka, Ratulad ngayon* ang Pilipino noon ay 
nagtatanim at nag-aani ng palay* niyog* tubo* mga gulayin* 
kapok 9 abaka* at sarisaring bungangkahoy. Ang malaganap 
na uri ng pagtatanim noon ay ang kaingin o pangangaingin. 
Dito'y sinusunog ang roga talahib at iba pang walang 
kabuluhang halaman at pagkatapos ay tinataniman ng ibig 
itanim. Ang isa pang uri ng pagsasaka ay ang pag-aararo* 
paaUJLlnflna» at pagtatanim ng palay o mais. 
INDUSTRIYA 

Bukod sa pagsasaka* ang sinaunang Pilipino ay mayroon 24 
ding mga industriyang tulad ng panging isda# paghahayupan # 
at paolnlaid ng per las. Sa pangingisda ay gumagamit sila 
ng pana* sibat# dala» bubor at pamansing. 

Ang pagmimina ay isa sa lalong mahalagang industriya. 25 
Ang ginto na nakukuha sa mga ilog at minahan* ay siyang 
pangunang metal na ginagamit sa paggawa ng singeing* 
galang* kuwintasr at sarisaring palamuting pangkatawan. 

Maunlad din ang mga industriyang tulad ng paggawa ng 26 



50 



mga barko at bangka* paghabi ng damitr paggawa ng alak, 
paggawa ng iba't ibang uri ng sandata at kalasag* at 
pagkakahoy (lumbering) . Ang pagkakaroon ng kagubatang 
sagana sa matitigas na kahoy ay siyang malaking tulong sa 
paggawa ng mga barko at bangkang may layag na gamit hindi 
laroang sa pagdala ng mga produkto sa mga baranggay na 
naaabot ng mga bangka at barko* kundi sa pakikidlgma rin. 
PANGANGALAKAL 

Ang pangangalakal ng sinaunang Pilipino ay ginagawa 27 
sa pamamagitan ng pagpapalitan ng paninda (barter) • 
Palibhasa'y kakaunti at masasama pa ang mga daan* na 
karaniwa'y hindi talagang daan kundi landafl lamang* ang 
mga paninda ay dinadala sa iba't ibang pook sa pamamagitan 
ng mga bangka at barko. Dahil ditor ang ilog ay totoong 
roahalaga sa mga mamamayan ng mga baranggay. Ang kalakal 
ay dinadala hindi lamang sa mga karat ig na baranggay i 
kundi dinadala rin ng mga barko sa malalayong pulor gaya 
ng Sebur Boholr at ilang bahagi ng Mindanaw. Nang 
dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Sebu noong 1565 ay 
nagulat siya nang makitang may mga barkong na^buhat pa sa 
Luson na tigib ng mga panindang ipinagbibili sa Sebur sa 
Boholr at sa Butuan sa Mindanaw. 



o 

ERIC 



35 51 



B. BQKABULAFYO: Pag -or a I an ang mga 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1 • kabihasnan 
2. kasfin6* 



3 . hayag 



4 • landas 

5. libllb 

6. mabaliw (ballw) 

7 • mapaltds (palt6s) 



8. nagbubukl6d 

(bukl6d) 

9. nakasalig 
Bokabularyong Teknikal 
1 • bandkal 



sumusunod no salita. 

a* civilization 

a* one with whom one 
lives in the sane 
room or house 

ax&. in the open; 
exposed to 
view 

a* trail; path 

a* an unknown or unfre- 
quented place 

it. to go crazy; insane 

syn. malQku 

3t» to be blistered/ 
as that caused by 
burning or scalding 

31. uniting or binding 

together individuals or 
groups 

adi. based on or from 

a* che soft* pulpy inner 
portion of the bark 
of trees 



o 

ERIC 



36 

52 



2. bfiho' 

3 . hinlfig 

4* laling 

5 • lamy6s 



6. lilok 

7 • pagg&od 

8. pagh&bi' 

9. paglilinang 

10. paglilltis 

11. p&nitikan 

12. pawid 

13 . sanggunian 

(sangguni*) 

14* tapayan 



a* (Bot.) a species of 

bamboo 
a* relative; kindred; 

kinsfolk 
&>yn* kaapak 

a. creation 

a* caress; show of 

affection or tenderness 

to a loved one 
syn. lambing 
a* carving 
a* act or manner of 

paddling or rowing 

syn. paasafltfan 

a* cloth weaving 
a* clearing and culti- 
vation of a field 
a* court trial 
a* literature 
a* (Bot.) nipa palm 
a* consultory or advisory 
body 

a* a large earthen jar* 
usually used as water 
container 



o 

ERIC 



37 

53 



JC. HGA TANONG: Sagut in ang mga swmaunod na tanong. 

1. Bumanggit ng mga bagay na nagpapakilala na may 
kabihasnan ang sinaunang Filipino. (1) 

2. ilarawan ang baybayin ng sinaunang Pilipino. 
Ano ang pagkakaiba nito sa alpabeto \gayonV (2) 

3. Bumanggit ng ilang uri ng panitikang-bukambibig ng 
sinaunang Pilipino. Ano ang pinaggamitan ng mga 
ito? (3) 

4. Ano naman ang binubuo ng panitikang-nakasulat at 
ano ang karaniwang paksa nito? (6) 

5. Ano ang tawag sa ilang instrumentong pangmusika noon? 
Alin sa mga ito ang ginagamit pa ngayon? (7> 

6. paano ang pagpapahalaga ng isa't isa sa paroilyang 
Pilipino? Hay kasamaan ba o kabutihan ang sistemang 
ito? Talakayin ang iyong sagot. (8) 

7. Ano ang iba't ibang uri ng tao noon ayon sa kalagayan 
sa buhay? (9) 

8. Paano makikita na mataas ang katayuan ng babae noon? 
Aling mga kaugalian ang nasusunod pa hanggang 
ngayon? (10*11) 

9. Ilarawan ang ayos ng isang karaniwang tahanan ng 
sinaunang Pilipino. (13) 

10. Saan nagkakaiba/nagkakawangis ang pamahalaan noon at 
ngayon? (14*15) 



o 

ERIC 



38 

54 



11. Magbigay ng roga halimbawa ng paglilitis sa pamamagitan 
ng pagsubok. Ayon ka ba sa ganitong uri ng paglilitis? 
Bakit? (16) 

12. Ano ang paniniwala ng sinaunang pillpino ukol sa 
relihiyon? Alin sa mga ito ang nananatlli pa hanggang 
ngayon? (17 #18) 

13. Ano ang pagkakaiba ng edukasyon noon sa ngayon? Ano 
ang pinahihiwatig ng ganoong uri ng edukasyon noong 
araw? (19 #20) 

14. Bumanggit ng ilang halimbawa na nagpapatunay na 
ang sinaunang Pilipino ay dalubhasa na rin sa sining 

' at agham. (21*22) 

15. Talakayin ang iba't ibang paraang pangkabuhayan ng 
sinaunang Filipino. (23-27) 



o 

ERIC 



39 

5S 



1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Mga salita tungkol sa ka 

1. baranggay 

2. kabihasn&n 

3. kar&pat&n 

4. daan-da&ng ta6n 

5. dalubhasa 

6. ganap ang 

kapangyarlhan 

7. hinlig 

8. makapangyarlhan 

9. mal&ya't nagsasarill 

10. matant-ing Pilipino 

11. mataas ang kafcayflan 

12. maufiri 1 

13. nakasalig sa mag-anak - 

14. naaasakfipanq 

baranggay 

15. pagpapalltan ng 

pan in 

16. paglilltis na hayag 

17* pamahalaSn 
18. pangangalakal 



saysayan ng Pilipinas 
isang yunit ng pamahalaan 
sibilieasyonj kallnangan o kultura 
katarungan* matvid 
napakaraining taon 
eksperto* mahusay 
kuropleto ang lakas 

henerasyon 
malakas 

libre at may independensiya 
Pilipino noong unang pananon 
mataas ang kalagayan o (puvesto) 
mapagbubukud-bukod 
base sa pamilya 
napaiilaliman o naookupahang 

baranggay 
pamimili sa pamamagitan ng palitan 

o bigayan ng kalakal 
imbestigasyon o pagsisiyasat na 

lantad o alam ng lahat 
gobiyerno 
pagnenegcsyo 



40 

56 



19. pinamumunOan (puno) 



* pinangungunahan 



20. sanggunian 



- hinglan ng pa* :; 



21. sinafinang kaugaliang - kustumbre ng Pilipino noong unang 



Isulat ang titik ng higit no gamtting salita na 
pinakamalaptt ang kahulugan act salt tang may salungguhtt 
sa bawat't pangungusap. 

MM .itAng slnaunang Pilipino ay may sari ling 
fcablhaaaap bago pa dumating ang mga Kastila. 

a. pamahalaan 

b. kultura 
k. kaalaman 

--r-- 2. Nay katutubong ha yhay^n ang sinaunang Pilipino. 

a. alpabeto 

b. literatura 
k. pansulat 

■ 3. Ang baranggay ay isang yunit ng pamahalaa n . 

a. populasyon 

b. paaralan 
k. gobiyerno 

^ MMM 4. Bawa't baranggay noon ay ftiaaaaunauaahatt ng 
datu. 

a. pinarurusahan 

b. pinagtuturuan 
k. pinamurounuan 



Pilipino 



panahon 



41 



57 



MMW 5. Ang paglilitis noong unang panahon ay laafcad fid 

a. mabagsik 

b. hayag 
k. lihim 

Gamttin sa pangungusap ang sampling salita o par ir along 
napag-aralan: 

2 MMMMMNMMMMMHMMMMMltttMMMMMIIIWMaMMM 

5 . mmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm«mmmmmmmmmmmmm«mm+mmmmm«mmm 

6 . a M . M ......... a . M ..«.«.«.«.»« M ^ 

9 • MMaMMaMaaaNaaMaNMMMMaNMMMaMMaMNMMaMMMNaMMNaNMMMa 

PUUn ang salitang sing-Jcahulugan ng saMtang may guhit. 

Afultng isulat ang pangungusap at gamUfn ang ipapalit na 

sat Ha sa anyo o pormang naaangkop. 

kubli maggrupo 
daan maloko 
makitira sibilisasyon 



ERIC 



42 

5y 



1. Nang maimbento ang gulong* mabilis na lurounsad ang 
kahihasnan. 



2. Maklklauno ang mga bagong dating sa aroin. 



3* Napakakitid ng landaa na kaniyang nakita* 



4. Mababallw siya sa mga suliraning kanyang hinaharap. 

5. Rinakailangang magbukiod ang mga magsasaka upang 
mabuhay. 



6. Ang kaniyang mga magulang ay nakatira sa isang Iflnl^fr 
na pook. 



Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 
a* Ang bay bay in 

Ptliin sa listahan at isulat sa bawa't puwang ang angkop 



na salita: 
bakal patinig 
banakal patpat 
katinig titik 
katutubong 

Ang r-rr-mi baybayin ay may labimpitong 



43 

5J 



na ang labin^-apat ay — llTMr ., n -, n at ang tatlo'y ri ritnt nfi m mM , T - > 
Ang mga tao noon ay sumulat sa dahon ng punungkahoy* sa 
at sa buho. Ang kanilang panulat ay raatuiis na 



Isulat ang mga patintg: 
Isulat ang mga katintg: 



— » 



9 



b. Ang panitikan 

Isulat sa puwang ang angkop na salt ta. 

Ang panitikan ng sinaunang Pilipino ay r . rnri , 1B n 

nakasulat. 

Ipareha c itambal ang sumusuAod na salita sa naaangkop 
na kahulugan: 

a. awit sa pamamangka 

b. awit ng pag-ibig 
k. awit na pampatulog sa sanggol 

d. awit sa paggaod 

e. awit sa paglalakad sa lansangan 

* 

g. awit ng mandirigma pagka- 
panggaling sa digmaan 

k. Mga uri ng aaaa*<ayan 

Piliin sa listahan at isulat sa puwang ang angkop na 
sal i ta* 



at 



1. tagumpay 

2. uyayi o hele 

3. tigpasin 

4. indulanin 

5. kumintang 



namamahay 



kasama 



44 

60 



maharlika sagigilid 
mataaa na tao Lakan 
Ang sinaunang Pilipino ay mauuri sa sumusunod: 



Ang pangunang mamamayan ay nay taguring fiflfc o 



Ang iplnalalagay na malayang tao ay ang ^- nr , nr mn*m- Ang 
pinakamababa sa uri ay ang — mnB aww Ito ay may dalawang 

uri# ang mmm at ang — Ang mn nnM 1 - ri , nn ay 

maaaring ipagbili ng kaniyang panginoon. 

d. Ang babae sa lipanan 

Piliin sa Ustahan at isulat sa puwang ang t among salita: 
ari-arian pahintulot 
magmana puno 
mangomersiyo mataas 
namana mababa 
Ang katayuan ng babae sa lipunan ay -^^ ninwniMM „. Maaari 
siyang mm ^ mmm ^ mmm , sa kanyang magulang; maaari niyang ipagbili 
ang kaniyang mmmmmmmmmtm 9 ang niya'y hindi maaaring 

ipagbili ng asawa nang wala siyang „ Maaari siyang 

m»»mmmm*m~mm>t at maaari siyang maging ff11 , BBMn „, B ng baranggay 
kung wala siyang kapatid na lalaki. 

e. Ang panliligav 

Hanapin sa sanaysay ang angkop na salita at isulat 
ito sa puwang, 

Ang lalaking may hangad magka-asawa ay kailangang 



9 

ERIC 



45 

61 



muna sa mga magulang ng dalaga. Ang MMMaaaMaa ay 
maaaring mmmmmmmmmmm ng kahoy» mmmmmmmmmm ng tubig at iba pang 

iutos sa kanya ng mga magulang ng babae. KaiXangang 
magbigay ng mmmmmmmmmm ang lalake sa magulang ng babae* Ang 
paghihiwalay ng mag-asawa ay pahihintulutan lamang kung: 

1 . «..«..-.... w .. - .......... w-< , w------- . -w----< .^ -< .. < . i . i . < .^ 

2 . mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm „ mmm 

4 . mmmttrnnn ^ nmumMUmummum tnn ^ nnnnn ^ nnnnnnnnnnniinttnnn -,-, nn -, 

g. Ang tabanan 

Isulat sa puwang ang ongkop na salita. 
Yari sa at MMHaHHHa , HH ang tahanan ng 

sinaunang Filipino. 

Nay tatlong bahagi ang bahay: ang Maaaaa «. N r ang 
mmmmmmmmm m ng bigasf banig at unan; at ang MMMaMMMHa i.. Ang 
ay ginagawang kulungan ng mga manok at baboy. Ang 
aaaaaaaaaa ay naitataas at naibababa* 

h. Ang panabalaan 

Hanapin sa sanaysay ang tamang salita at isulat ito 
sa puwang, 

Ang aaaaaaaaaa ang siyang yunit ng pamahalaan. 
Ito'y binubuo ng 30 hanggang 100 m « mmmmmmmm . Ang bawa't 
isa nito'y pinamumunuan ng .. aMaaMMa . 



46 



i. Aug paglilitis 

Iaulat sa bawa't puwang ang angkop na salt to. 
Ang datu ang tumatayong hukom at tagapayo naman ang 
kanyang MA «. MakmMAMkM . Ginagamit ang pagsubok sa -saping 
» Sa pinaghihinalaang taor ang pagsubok ay „ 

1* Ang relibiyon 

Iaulat sa bawa't puwang ang angkop na sal it a. 

Ang Diyos ng unang Pilipino ay tinatawag na 

Ang pagsamba dito ay ginagawa sa pamaroagitan ng dasal at 

—.■■-.»■..-. Naninivala sila sa kabilang 

m. Bdukasyon 

Ang pagtuturo^y ginagawa sa mm , 0 

Alin sa sumusunod ang itinuturo $a mga: 

Lalaki lamang Babae laroang Babae at Lalake 




a. pagluluto g. paggawa ng barko n. aritmetika 

b. pagsasaka h. pagmimina ng. pananahi 
k. pangingisda i. musika o. relihiyon 



9 

ERIC 



47 

63 



d. paghabi 1* pagiging platero p. paghahayupan 

e. pagsulat nt. pagbasa 
n. Sining at agbam 

Isulat 30 bawa't puwang ang tamang sagot. 
Dalubhasa ang roatandang Pilipino sa m^ mmmmmmmm ng kahoy 
at sa pagguhit ng HaaMMHM sa kanilang mga bisig. Ang 
pinakadakilang nagawa nila sa larangan ng inhinyera ay ang 
■mmmnhmm' kilalang isa sa dakilang lalang ng tao sa buong 
daigdig. 
ng. Kabuhayan 

Hanapin sa kasaysayan ang angkop na salita at isulat 
a a puwang. 

Ang kabuhayang Pilipino ay nakasalig sa MMMMMMMMMM * Ang 
malaganap na uri ng pagtatanim noon ay ang HMHMaMM4SM * 
o. Industriya 

Isulat sa puwang ang wastong salita. 

Ang sinaunang Pilipino ay may industriyang tulad ng 



mmmmmm-mm' mmmmmmmmmm ng perlaSr MH «« MMMMMM r 

(isda) (hayup) (sisid) (mina) 

mmmmmtmmmtm ng mga barko at bangkar ■■■■■■■■•m ng damitr 
(gawa) (habi) 



ng alak at iba't-ibang uri ng sandata at 

(gawa) 



(kahoy) 



o 

ERIC 



48 

G4 



p. Pangangalakal 

Isulat ang angkop no salita sa bawa't puwang. 
Ang pangangalakal ay ginagawa sa pamamagitan ng 
■m— mi mmmiw Dahil sa landas lamang ang karaniwang daanan* ang 
mga paninda ay dinadala sa iba't-ibang pook sa pamamagitan ng 

"nr • 

3. Pagtalakay 

Batay sa sanaysay, ito ba ang nais sabthin ng mayakda tungkcl 
sa sinaunang Pilipinol I pal iwanag ang sagot. 

a. Mayaman ang kanilang panitikan. 

b. Pare-pareho ang kanilang kalagayan at karapatan. 
k. Iginagalang nila ang mga babae. 

d. Hakapangyarihan ang datu. 

e. Makatarungan ang paraan ng paglilitis sa mga nagkasala. 

g. Mangmang sila. 

h. Pagsasaka lamanq ang ikinabubuhay nila. 

4, Pagkatha 

Sa hindi hihigit sa sampling pangungusap, isalarawan ang 
kabihasnan ng sinaunang Pilipino. 



49 

65 



81 MAGALLAHES SA PILIPIHAS 

Teodoro A. Agoncillo 



A. BABASAH1N: Basahin ang sumusunod. 

Noong unang panahon sa Europa* ang mga panrlkadop g i 
tulad ng bawang* pamlnta* luya# laurel # at iba pa ay 
itinuturing na parang ginto sapagka't mahalaga ang mga ito 
sa pag-iimbak ng pagkain* lalo na kung taglamig. Dahil 
dito# ang halaga ng mga panrikado ay halos higit pa sa 
halaga ng ginto. Sa paghahangad na makakuha ng maraming 
panrikado sa pulo ng Molukas# ngayo*y bahagi ng Indonesya* 
ang Haring Carlos I ng Espanya ay nagpada .a ng espedisyon 
sa silangan sa pamurauno nl Fernando Magal lanes. May 
paniwala si Magal lanes na mararating niya ang Holukas sa 
pamamagitan ng pakapiurano paglalayag. 

Limang sasakyang-dagat ang inihanda na ang mga 2 
tripulante ay nabibilang sa iba't ibang bansa. Bago 
umalis sina Magallanes ay nagkaroon ng misa at nang 
iladlfld na ang mga layag upang simulan ang makasaysayang 
paglalayag ay bumuga ang mga kanyon bilang payanga; kina 
Magallanes. Dahil sa kawalan ng hangin ay huminto ang 
espedisyon sa San Lucar de Barrameda# at noong ika-20 ng 
Setyembre# 1519 ay ipinagpatuloy ang paglalayag. Binaybay 
ang kanlurang Aprika bago Mua.ata.fi ang malawak na dagat 



o 

ERIC 



50 

66 



Atlantiko. Nakarating sila sa Rio de la Plata noong 
Pebrero, 1520. Ngayo'y Dflpln.lgifl na ang lamig at ang mga 
ttlpulante ay DaCdflPflfl ng katakut-takot na hirap at gutom. 
Nagbangon ang ilang kapitan sapagka't tinututulan nila ang 
pagpupumilit ni Magallanes na magpatuloy sa kanilang 
paglalayag. Nguni't aiaupll sila ni Magallanes at ang 
ilan sa kanila ay ipinapatay. Ang sasakyang Santiago ay 
nawasakr samantalang ang San Antonio ay nagbalik sa 
Espanya. Ang nalalabing tatlong sasakyang-dagat ay 
nagpatuloy ng paglalayag hanggang sa maabot nila ang Dagat 
Pasipiko. Sa likod ng katakut-takot na hirap* lalo na ang 
kawalan ng pagkain at inumin, ang mag ig^tina na marinero 
ay nagpatuloy sa paglalayag hanggang 6a marating nila ang 
ngayo'y pulo ng Marianas. Nang nakawin ang isang bangka 
(bote) ni Magallanes ay pinanganlan niyang is las Ladrones 
(Pulo ng mga Magnanakaw) ang Marianas. Matapos makakuha 
ng mga pagkain at inumin ay ipinagpatuloy ni Magallanes 
ang paglalayag* at noong ika-17 ng Marsor 1521 (ika-16# 
sang-ayon kay Pigafetta# ang mananaiaysay ng espedisyon) 
ay natanawan ni Magallanes ang bundok ng Samar. 
Kinabukasan ay lunupflad sila sa maliit na pulo ng Homonhon 
at dito pinaottaman ang mga maysakit. Sa kabutihang-loob 
ng mga katufcubong mamanayfln ay binigyan sina Magallanes ng 
iba't ibang pagkain* gaya ng niyog* saging* isda* gayon 



51 



din ng alak (narahil ay lamhapng a tubp ) . 

Lumipat sina M&gal lanes sa pulo ng Limasawa na 3 
piKanumunuan ni Raha Kulambu* Nakipagkaibigan siya dito 
at sa kapatid nitong si Siagu sa pamamagitan ng tinatawag 
ng AAOduaUAA* Pagkatapos ay nagpalitan sila ng mga 
handog. Nagyakap sina Magal lanes* Kulambu at siagu bilang 
tanda ng kanilang mahigpit na pagkakaibigan. Noong ika-31 
ng Narso ay nagxnisa si Padre Pedro Valderrama. Sina 
Kulambu at Siagu ay lumuhod ding tulad ng mga bagong 
dating. Pagkamisa ay iniutos ni Magal lanes na itirik ang 
isang malaking krus sa paltok ng bulubunduking malapit sa 
dagat. Ang sabi ni Pigafetta hinggil sa inisa: "Matapos 
na inaitirik ang krus ay umusal karoi ng isang Ana Namin at 
isang Aba Ginoong Mariar at sinamba namin ang krus; ang 
dalawang hari (raha) ay sumunod sa amin." laaagHia ni 
Magal lanes ang kapuluan sa ngalan ng Hari ng Espanya at 
tinawag niyang Kapuluan ni San Lazaro sapagka't araw ni 
San Lazaro nang dumatal sila rito. 

Hindi nasiyahan si Magal lanes sa Limasawa sapagka't 4 
walang gaanong pagkain. Naglayag silang patungong Sebu at 
sa tulong ni Kulambu ay dumaong sila doon noong ika-8 ng 
Abril. Nakipagkaibigan siya kay Raha Humabon at isa pang 
sanduguan ang nasaksihan. Noong ika-15 ng Abril ay 
nagmisa sa Sebu at isa pang krus ang itinirik sa pook na 



o 

ERIC 



52 

68 



madaling makikita ng mga taga-Sebu. Tinatayang mga 800 
taga-Sebu ang nagpabinyag, kasama na rito si Bumabon na 
pinanganlang Carlos bilang parangal sa Haring Carlos ng 
Espanya at ang kanyang ina na pinanganlang Juana bilang 
parangal sa ina ng Haring Carlos. Ipinagkaloob ni 
Magal lanes sa bagorg Juana ang imahen ng batang si Jesus. 
I to ang hangga ngayo'y sinasamba sa Sebu. 



o 

ERIC 



53 

60 



BQKABULAKYO: Pag-aralan ang mga sumusunod no salita. 
Bokabalaryong Pangkaranlvan 



1. 


binagt&s (bag tie) 


it. 


passed or crossed 








through 


2. 


binaybay (baybay) 




traveled along the 








coastline 


3. 


iladlad (ladlad) 


x« 


to spread to the wind 


4. 


inangkln (angkin) 




claimed 


5. 


lamban6g/tuba' 


a* 


native wines made 








especially from palm 








juice 


6. 


lumunsad (lunsad) 




landed; came ashore 


7. 


nagd&nas Cdanas) 


£• 


experienced* esp. 




• 




something that causes 








suffering 


8. 


naninigid (nigid) 


it. 


penetrating intensely. 








as cold to the body 


9. 


panrikado (rik&do) 


a. 


spices 


10. 


pinagyaman (yaman) 


5L. 


enriched 


Bolcabularyong Teknikal 






1. 


katutubong-mamamayan 


a. 


original inhabitant; 








native 


2. 


mag.iglti.ng (glting) 


adi.. courageous; heroic 


3. 


mananalaysay (saysay) 


a. 


historian 




54 










70 





4. paglalayag (layag) 

5. pakanlOran (kanlfiran) 
6 • sanduguan 

7. sinOpil (sfipil) 

8. tripuUnte 



a* voyage 
a&U westward 
a* blood compact t 

nixing of blood 
Ji. subdued 
a. crew 



o 

ERIC 



55 

71 



MCA TANONG: Sagutin ang mga sumusunod na tanong, 
Ano ang pangunahing eadya ni Fernando Nagal lanes sa 
kanyang paglalakbay sa Silangan noong 1519? (1) 
Bakit mahalaga ang mga panrlkado sa mga taga-Europa? 
(1) 

Naniniwala ba si Hagallanes na ang mundo ay bilog? 
Ipaliwanag ang iyong sagot. (1) 

Taluntunin ang dlnaanan o ruta ng espedisyon ni Hagallanes 

inula Espanya hanggang Samar sa Pilipinas. (2) 

Anu-anong hirap ang dinanas nila sa kanilang paglalakbay? 

(2) 

Ano ang masasabi mo sa mga katutubong ugali ng mga 
Pilipino noong panahong dumating si Magallanes sa 
Pilipinas. Magbigay ng mga halimbawa para liwanagin ang 
iyong sagot. (3 #4) 

Paano isinasagawa ang isang sanduguan? Ano ang ipina- 
kilala nina Magallanes at Raha Rulambu sa ginawa nilang 
pagsasandugo? (3) 

Bakit sinasabing si Magallanes ang "nakadiskubre" sa 
Pilipinas gayong may mga ibang tao nang nauna sa kanya 
rito? 

Isalarawan kung anong uring lalaki si Magallanes. 
(1,3) 



56 

72 



MGfc PAGSASANaY 

1. P%qoaoalawak nq Bokabulacvo 

Kapag ang aal itang-ugat ay nilalagyan ng un I aping 
Pflg-i tto ay naglging pang ng a I an. Cawing pangngalan ang 
sumusunod na pandiwa. 



Pandiwa 
Hal. roag-imbak 
mag lay ag 
magpatuloy 
lumunsad 
roagdasal 
magmisa 



Salitang-ugat 

irobak 



.luasatL. 



Pangngalan 
pag- irobak 

paaiuaaad. 



Bi l ugan ang par i ra I ang nakakatu I ad ng kahu I ugan ng mga 
salt tang may guhit sa ilalim: 

1* Dahil ditOr AQfiL halaqa ng mga panrikado ay ha ^qs hi qifc 

ba sa balaqa na aiuLtu 

a. Has mahal ang panrikado sa glnto 

b. Mas mahal ang ginto sa panrikado 

k. Halos roagkatulad ang halaga ng panrikado at 
ginto 

2. HaahaaflQa ana ilanfl kapitan sapagka't tinututulan nila 
ang pagpupurailit ni Magal lanes na magpatuloy sa 
kanilang paglalayag. 



57 



a* Gumising ang mga kapitan 
b. Naghimagsik ang mga kapitan 
k. Tumayo ang mga kapitan 

3. Nguni't ainupil alia ol MagaUaoes at ang ilan sa 
kanila ay ipinapatay* 

a. Sinampal sila ni Magal lanes 

b. Pinasuko sila ni Magallanes 
k. Sinalakay sila ni Magallanes 

4. Hindi nasiyahan si Magallanes sa Limasawa sapagka't 

tfalana gaanoaa Bagkala* 

a* walang pagkain sa Limasawa 
b. Maraming pagkain sa Limasawa 
k. Kaunti ang pagkain sa Limasawa 

5. Nakipagkaibigan siya kay Raha Humabon at isa pang 
aaaduauan ang nasaksihan. 

a. seremonyang nagamit ng dugo 

b. maraming dugo 

k. pagkahalo ng dugo 

2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Iparss ang nasa kaliwa sa kanan. Isulat ang letra 
sa puwang. 

a* Molukas — ^ 1. sinasamba sa Sebu 

b. panrikado mu ^ MkM ^ 2. unang ngalan ng Pilipinas 

k. Samar --n-r 3. pinuno ng Sebu 



9 

ERIC 



58 

74 



d. Marianas 

e. lambanog 

g. Limasawa 

h. sanduguan 

i. Pigafetta 
1. Kapuluan ni 

San Lazaro 
m. Raha Humabon 
n. Iroahen ng batang 

si Jesus 



4. pakikipagkaibigan 

5. mananalaysay ng espedisyon 

6. alak 

7. unang misa sa Pilipinas 

8. Islas Ladrones 

9. unang pulo sa Pilipinas na 
natanaw ni Magellan 

10. maraming panrikado 



llagay ang t among sagot sa puwang: 



Carlos 1 
ginto 

Islas Ladrones 
Limasawa 
Marianas 
MarsOf 1521 



nagbangon 
panrikado 
Pigafetta 
San Antonio 
tatlo 

iroahen ng batang si Jesus 



Nag-espedisyon si Magallanes upang huroanap ng 

1« i-i I to ay mas mahal pa sa 2. „^ nrnr ,^ Mrt 

noon. Si 3. - nn — . ang hari noon ng Espanya 

4. ~mm**mmm-m* sasakyang dagat ang pinarounuan ni 

Fernando Magallanes. Ang sasakyang 6. „ ay 

nagbalik sa Espanya. Si 7. ^ — ^ ^ ang manana- 
laysay ng espedisyon. 8. mmm - mmmmmm ang ilang 



9 

ERIC 



59 



75 



kapitan, nguni't sila'y nasupil ni Magal lanes. 
Ninakav ang isang bangka ni Magal lanes sa 9. mmmmmm . 
kaya pinangalanan niya itong 10. ^ MMMMMMMMt> . Noong 
ika- 11. mtmmmmm natanaw ni Magal lanes ang Pilipinas. 
Hindi nagtagal si Magal lanes sa 12. ^nnn»-»-„, 
dahil sa walang pagkain. Ipinagkaloob ni Magal lanes 
an 9 13. mmmmmm * mtmi , M sa ina ni Raha Humabon na 
hanggang ngayon ay sinasamba sa Sebu. 



3. Pagtalakay 

Ipaliwanag ang kahalagahan ng espedisyon ni Magal lanes 
para sa 1) Euro pa 

2) Pilipinas 



4. Pagkatha 

Isalaysay ang espedisyon ni Magellan sa Pilipinas. 
Huwag kalimutang banggitin ang sumusunod: 

Paglunsad sa Homonhon 

Paglipat sa Limasawa 

Pagtungo at pagdaong sa Sebu 
Samahan ito ng mapa ng Pilipinas at markahan ang mga 
narating nina Magellan. 



9 

ERIC 



60 

" 7fi 



BUHAY-BOHAY 

Teodoro A* Agoncillo 

Am BABASAHIN: Baaahin ang sumisunod 

Ang pagsakop ng Espanya sa Pilipinas ay nangangahulugwn 1 
ng pagdadala rito ng bahagi ng kabihasnang Kastila. Ito'y 
nagkaroon ng bisa sa mga Pilipino at sa uri ng kanilang 
pamumuhay. Ang dating kasuutan nila ay hinalinhan ng 
kasuutang Europeo; ang mga wika nlla'y nalafe lf frP ng wikang 
Kastila; ang karaniwang buhay-buhay nila'y napasukan ng 
pagbabago na halatang galing sa mga Kastila; ang kanilang 
mga bisyo ay napasukan ng elementong Kastila — anupa't ang 
buhay ng karaniwang Pilipino ay hindi gaya ng dating simple; 
kundi may paaka-aaHmuftf na. 
Ang Ayos ng Kabayanan 

Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay walang 2 
matatawag na kabayanan sapagka't hindi malaki ang mga 
baranggay at ang bawa't isa sa mga ito'y may datu o rahang 
may kapangyarihang ganap at malawak. Matapos na "raapayapa* 
ng mga Kastila ang mga katiitubong pattflaUMtaa ay ipinakalat ng 
mga misyonero ang Katolisismo. Nang iharap sa kanila ng mga 
misyonero ang relihiyong Katiliko ay wala silang nakitang 
malaking kaibhan nito sa kanilang pananampalataya. Ang Diyos 
ng mga Kastila ay siya ring Bathalang Haykapal; ang mga 
santo at santa ng mga Kastila ay katumbas ng mga diwata at 



9 

ERIC 



61 

7/ 



anito. Dahii sa waXang maXaking kaibhan na nakita ang roga 
Pilipino sa dalawang relihiyon kung kaya't tinanggap nila 
ng buong puso ang reXihiyong inlhain sa kanila ng roga 
misyonero. 

Sa pagdaroi ng roga Katoliko sa Pilipinasr ang roga 3 
misyonero* sa tuXong ng paroahaXaang koXonyalr ay nagtatag 
ng bayan-bayan. Sa Xoob ng bayan ay nagtayo siXa ng simbahan 
upang roaging tagpuan ng roga roaroaroayan kung araw ng Linggo at 
araw ng papgjlin. At sapagka*t nagkakaisa at nagtutulungan 
ang paroahaXaang koXonyaX at ang mga prayXe kaya't ang 
tribunaX o rounisipyo ay itinayo sa tabi o sa tapat ng 
simbahan. Ang Kaayusang ito# na roagkalapit na Xagi ang 
simbahan at ang munisipyo saan mang oayan Kristiyano sa 
PiXipinas* ay sagisag o sirobuXo ng kaisahan at paolaiangicap 
ng estado at ng simbahan. Sa harap ng simbahan at munisipyo 
ay ang Xiwasan o pXasa na tagpuan ng mga tao kung araw ng 
linggo at kung may piste Sa dakong maXapit sa simbahan* at 
kung minsa'y sa tabi ng simbahan* ay naroon ang Xibingan 
KatoXiko. Sa pook na karaniwa'y maXapit sa iXogr o kung wala 
nito'y maXayu-Xayo sa simbahan* ay ang baraka o paXengke. Sa 
may dakong maXapit sa hanapanan ng bayan ay naroon naman ang 
sabungan. Iyan ang ayos ng karaniwang bayang Kristiyano sa 
PiXipinas hanggang sa mga araw na ito. 
Ang Pista 

Ang saXitang pista ay gaXing sa KastiXang fiesta. Sa 4 

o 62 

ERIC r> o 



buhay ng Pilipinong KrisLiyano ang pinakamakulay at 
pinakamasaya ay ang pista. Ito^y araw na Bftaailia sa buong 
bayan* na may santong patron. Kaya hindi kataka-takang 
napakaraming bayan sa Pilipinas ang may pangalang hango sa 
pangalan ng mga santo at santa* gaya ng Santa Ana* San 
Pedro* San Juan* Santa Barbara* San Pablo* Santa Clara* at 
gangganito. Inilatag ng mga prayle kung paano pararangalan 
ang mga santong patron* na karaniwa'y ma rangy a. Bukod sa mga 
misang mahal ang bayad ay mayroon pang mga palaro* 
pagtatanghal ng mga komedya at moro-moro* at prusisyon. 

Bisperas pa lamang ng pista ay punung-puno na ng mga 5 
BAlamu&i ang bayan at bahay-bahay. Ang mga kusina ay 
makikitang nag-uumusok na animo'y may sunog sapagka't ang 
lahat* ma-mayaman at ma-mahirap* ay may iniluluto. Ang mga 
walang suerteng baboy* baka* at manok* at kung minsa'y 
karobing* ay karirlnggan ng malungkot na fcaob&X' bagay na 
hindi OAJtatitiaatia sa mga taong walang iniisip kundi ang 
pagkain. Ang sabungan ay puno ng mga taong buhat pa sa 
ibang bayan. Ang sasabunging natalo ay bit bit-bit bit ng may- 
ari at inuuwi sa bahay upang mapakinabangan ng mga anak at 
asawang umaasam ng panalo. 

Sa gabi ginagawa ang prusisyon na totoong maringal. 6 
Dahil sa haba ng prusisyon ay naisip tuloy ng mga Pilipino 
ang kasabihang "Pagkahaba-haba man daw ng prusisyon ay sa 
simbahan din ang tuloy." 

o 63 

ERIC 7y 



Kasuutan 

Iniwan ng rag a Pilipino ang kanilang faaJmg matapos na 7 
oaaufiil sila ng mga Kastila. Nagsuot sila ng salawal sa 
pang-araw-araw na gawain at ng pantalon kung pista. Ang 
dating aiitflnft na lblnihiiiMd 8a ulo ay inalis at inihalili 
ang sambalilo (galing sa Kas. sombrero) na karanlwa*y yari 
sa bull. Ang tinatawag na mataas-na-tao ay may suot na 
amerikana na may kamisadentrong nakalabas upang ipakilala ng 
mga Kastila na sila'y nakahihigit sa mga Pilipino. Noong 
ika-19 na dantaoru ang karaniwang Filipino a* nagsusuot ng 
kamisatsino o damit ng Intsik na walang leeg nguni't mahaba 
ang manggas. Ang mga babae naman ay may iba-ibang suot sang- 
ayon sa uri nila sa lipunan. Ang mayayamang Pilipino ay 
nagsusuot ng saya't baro na may panuwelo. Ang saya ay sutia 
kung minsan samantalang ang baro ay habi aa pinya . ito ang 
tinatawag na mestisa. Ang a&XA ay tinatakpan ng taaifi na 
yari sa mahal na tela. Ang sapatos ay karaniwang nang 
isuotr nguni't kadalasan* lalo na kung walang pistar ay 
tsinelas ang ginagamit na panlakad. Sa karaniwang mamamayan 
ay bakya ang karaniwang isinusuot* nguni't marami ang 
nakatapak lamang at dahil dito'y malalapad ang kanilang mga 
paang walang sapatos na magkasya. Sa ganang mga itot ang 
pagsasapatos ay isa nang parusa. 
Hanapbuhay 

Ang mga hanapbuhay ng mga Pilipino noong bago sumampa 8 



9 

ERIC 



64 bo 



ang mga Kastila sa Pilipinas ay ipinagpatuloy nang halos 
walang pagbabago. Ang kaunting pagbabago sa pagsasaka na 
ipinasok ng mga Kastila ay ang paggamit ng kalabaw* na 
hangga ngayon'y ginagainit pa sa pag-aararo. Ang mga 
kasangkapan sa pangingisda ay halos siya ring ginamit ng 
sinaunang Filipino* gaya ng bingwit* salarobaw* bubo* at iba 
pa* Bukod sa pagsasaka* ang mga Pilipino ay nagkaroon ng mga 
bagong hanapbuhay* gaya ng pagiging supulturerong nag-aalaga 
sa libingan* alila ng mga prayle at mayayamang Kastila* 
pangungutsero* kargador* bangkero (hindi kawani ng bangko* 
kundi gumagamit ng bangka) * tagasulat sa munisipyo* at mga 
tungkulin sa pamahalaan* gaya ng pagiging kapitan ng bayan* 
hepe ng pulisya* kawal* guwardiya sibil* pulis* at iba pang 
tungkuling mababa. Ang pinakamataas na tungkuling maaaring 
hawakan ng Pilipino ay ang pagiging kapitan o 
gobernadorcillo ng bayan. Ang kinikita ng karaniwang 
Pilipino noong panahon ng Kastila ay hindi roakakasapat sa 
pangangailangan ng buong mag-anak* kaya't ang buhay-Pilipino 
noon ay buhay-alamang* paglukso'y patay. 
Ang Tiyangge 

Sa bawa't bayang Kristiyano sa Pilipinas ay may araw na 9 
pagbibili at pamimili ng paninda. Ang araw na iyan ay 
tinatawag na araw ng tiyangge* isang salitang Meksikano na 
ang kahulugan ay palengke o baraka. Pagsapit ng araw na 
iyan* umagang-uraaga pa lamang ay roar ami nang paninda buhat 



sa iba't-ibang bayan ng lalawigan ang jjUnfllACfla sa 
palengke. Anupa't ang lahat ng daan* at roaging ang mga 
ilog man* patungong lahat sa palengke. Dito nagtitinda* 
nagtatawaran* maminsan-minsa'y nag-aaway dahil sa fcatfatftQ/ 
at nagtatagpo ang mga roagkakababayan at hindi nan upang 
magpalitan ng balita o kata-kata (tsismis). Sa 
tiyangge rin nagtatagpo ang magkatipan upang magpalitan ng 
mga lihim sa sulyap at ngitir upang raagpaligsahan sa ganda 
ng kasuutan. Anupa't ang tiyangge ay isang pook na 
pinagtitipunan ng mga taumbayan minsan isang linggo upang 
magbalitaan, mamili* at magh«fcid-dnn. ffP ^- 
Ang Luaang Maynila o Intramuros 

Ang siyudad na itinatag ni Legazpi sa gitna ng umaasong 10 
labi ng kaharian ni Sulayman ay masasabing siyudad na 
kastila* sapagka't hindi lamang tinatahanan ng mga Kastila* 
kundi kinatatayuan pa ng mga gusali ng pamahalaang parobansa 
at siyudad. Ang tawag sa siyudad ng Maynila ay Intramuros. 
Ang Intramuros ay naliligid ng makapal na pader na may 
limang puwerta: ang Isabel 11 (Segunda)* ang Postigo, ang 
Santa Lucia# ang Real* at ang Paryan. Noong panahon ng 
Kastila* ang Intramuros ay naliligid ng tubig at upang 
makapasok o makalabas sa siyudad ay kailangang mag da an sa 
tulay na naibababa at naitataas. Kaya ganito ay sapagka't 
natatakot ang mga Kastila na baka makapasok ang mga Intsik o 
sino mang kaaway. 



66 82 



Sa Intramuros ay maraming simbahan at kolehiyo* Kaya 11 
ganito ay sapagka't yaon nga ang tunay na eiyudad ng mga 
Kastila at siyang sentro ng kalinaflflaP' edukasyon* at 
relihiyon. Ang mga sir*jihan Intramuros bago ito mawasak 
nang magbalik ang mga Amerikano noong 1945 ay ang San 
Ignacicw San Agustin, Katedral* Santo Domingo, San 
Franciso, Recoletos, at Lourdes. Ang mga paaralan naman ay 
ang Unite rsidad ng Santo Tomas bago ito lumipat sa Sampalok 
noong 1928* San Juan de Letran* Ateneo de Manila (bago 
nasunog noong mga unang taon ng 1930) # Santa Isabel , Santa 
Catalinar Santa Rosa* at ang Eumbento ng Santa Clara. 

Ang mga nakatira sa Intramuros ay mga Kastila at 12 
kaiPflla'y mangilan-ngilang taga-ibang ban 5a, nguni't tiyak 
na walang Pillpinor maliban na lamang sa mga kutsero* alila* 
at labandera ng mga Kastila. 

Sa labas ng Intramuros, sa purok ng Binundok, nakatira 13 
ang mayayamang Intsik na ang karamiha'y komersiyante. Ang 
smo mang nais bumili ng kagamitan* pagkain o damit ay 
kailangeng tumungo sa tindahan ng Intsik sapagka*t dito 
roatatagpuan ang lahat nang bagay. 
Bahay 

Ang bahay ng mahihirap ay katulad ding ngayong pawid at 14 
kawayan. Nguni** ang mayaman ay may bahay na kung tawagin 
noo'y bahay na bato. Ito'y yari sa bato at matitigas na 
kahoyr gaya ng nara# mulawen* ipil# apitong* at iba pa. Ang 

ERIC 67 fi 



unang Balanaa ay yari sa bato at ang ikalawang palapag ay 
kahoy. Ang sahig sa itaas ay yari sa malapad na narar at ang 
roga bintana ay kapis. Ang pagitan ng mga silid ay tabla na 
ang itaas ay may my a butas na may disenyo. Sa ganito'y 
lampasan ang hangin sa mga kuwarto. Sa likod ng ikalawang 
palapag ay naroon ang tinatawag na asotear na inuurungan ng 
me a nakatira sa bahay upang makapagpahangin. 

Kapansin-pansin sa ganyang uri ng bahay ang malaking 15 
salas at kainan. Ang laki ng mga ito'y madaling mauunawaan 
kung mababatid na madalas noong magkaroon ng piging at 
kasayahan at dahil dito^y kailangang maging malaki ang 
salas # gayon din ang kainan o komedor. 
Kalye $ Restaurant at Otel 

Ang hanapbuhay ng mga taga-Maynila ay nasasalamin kung 16 
minsan sa pangalan ng mga kalye* na hangga ngayo'y buhay pa. 
Ang pagawaan ng sabon ay iratatagpuan sa daang Jaboneros sa 
purok ng San Nicolas; ang paggawa ng balat ay makikita sa 
daang Curtidor; ang paggawa ng mga alahas na pilak ay sa 
daang Platerias sa Kiyapo; ang paggawa ng daing at tuyo ay 
sa Kalye Conservadorj ang bilihan ng bigas ay sa daang 
Arroceros sa paa «ig Tulay Quezon. Ang mga purok ng Maynila 
noon ay balita rin sa kani-kanilang industriya. Ang Tundo 
ay tanyag sa pangingisda at paggawa ng tuyo at tinapa; ang 
Gagalangin ay kilala sa gatas ng kalabaw at dalanghita; ang 
Tutuban ay tanyag sa tuba; ang Kiyapo sa pananahi ng damit. 

ERIC 68 Q4 



Nang dumating ang mga Amerikano sa Maynila noong 1698 17 
ay mayroon na sllang natatnang mga otel at restauran. Ang 
bantog na mga otel noon ay ang Hotel de Oriente, sa 
Blnundok# at ang English Hotel sa Escolta. Ang una'y may 83 
kuwarto at isang kabalyerlsa para sa 25 kabayo. 
Makasaysayan ang otel na lyan sapagka't dlyan tumuloy si 
Rizal noong 1892 matapos makapanggaling sa Hongkong. 

Ang mga restauran sa Maynila ay masasabing mahuhusay at 18 
ang halaga ng pagkain ay liatamtaaaa. Ang Restaurant de 
Paris sa Escolta ang ipinalalagay na pinakamagaling. 
Livalivan at Pasyalan 

Bagaman may paniwala ang mga Europeo na walang 19 
litfaliwan sa Maynilar hindi huli ang Maynila sa mga siyudad 
sa Silangan. Rung bakit kulang ang Maynila sa liwaliwang 
tulad ng nasa Europa ay oabuhula kung isasaisip na ang 
oaiaSAaflXAXAJLi sa Pilipinas ay ang mga prayle na ay aw na 
ayaw magkaroon ng liwaliwang makasisirar sa palagay ng 
butihing mga prayle* sa moralidad ng mga Filipino. Nguni't 
mayroon ding mga liwaliwan sa Maynila na pinupuntahan ng mga 
Kastila at banyaga, at marahil ay ng ilang Pilipinong 
masalapi. Nariyan* halimbawa* ang karerahan ng mga kabayo sa 
daang San Lazaror na itinatag noong 1868. iyon namang may 
nais makakita ng corrida de toro ay maaaring turoungo sa Pako 
at nang lumaon ay sa Mali bay* Paeay. 

Kung ang isang manlalakbay ay hindi masiyahan sa kurida 20 

ERIC 69 



ng roga toro ay maaari niyang limutin ang kanyang 
paglKflBiPbayn kung tutungo siya sa mga tanghalan o teatro. 
Mayroon noong Teatro Filipino* na itinatag noong 1880* at 
nasa daang Echague* Kiyapo; arg Teatro de Colon na itinatag 
noong 1895; ang Teatro Zorilla* ang pinakabantog sa lahat at 
nabuhay hanggang mga unang taon ng 1930. Sa Zorilla 
itinanghal ang mga dulang Kastila* at nang lumaon ay 
nagtanghal din ng mga dulang Tagalog. Doon din tinanghal ang 
balagtasan ng dalawang batikang makatang Tagalog na sina 
Jose Corazon de Jesus at Plorentino Collantes. 

Ang pinakatanyag na pasyalan noong panahon ng Kastila 21 
ay ang Paseo de Magal lanes. Doon nagpapasyal ang mayayaman 
at matataas na pinuno ng pamahalaan* pati na ang arsobispo 
at mga prayle na palihim na sumusulyap sa magagandang 
dalagang Kastilang ang mga halakhak ay nakapuppfray sa 
nahihimbing na puso. Noong ikalawang hati ng ika-19 na 
dantaonr ang naging paboritong pasyalan ay ang Luneta at ang 
daang patungo rito na ang tawag ay Maria Cristina. Kung 
araw ng Linggor ang Luneta ay punung-puno ng mga tao* na 
ang karamiha'y tumutungo roon u^ang a&kftflaaaB ng sariwan«j 
hanging nagmumula sa Look ng Maynila* na hindi pa 
QAl&lAbUfiAU ng mga pabrika. Nay banda ng musikong tumutugtog 
ng mga tugtuging klasikal. 

Ang mga tindahan sa Escolta* ang sentro ng komersiyo sa 22 
Maynila* ay punung-puno ng mga panindang galing sa* Europe at 

ERJC 70 86 



Estados Unidos. Ang mga pahayagan noon ay laging may 
anunsiyo hinggil sa mga pabangong galing sa Paris* mga 
relos* alahas na mamahalin, mga brilyante, at iba pang 
mararangyang bagay. Nakalulugod basahin ang mga anunusiyo sa 
mga pahayagan. Noon, gaya ngayon, ay kailangang liwanaging 
galing pa sa Europa at America ang gayon at ganitong bagay 
upang mapanganga ang mga Pilipino sa paghanga at piliting 
bumili ng mga bagay na yaon kahit na mabaon sa utang. 
Mahal na Araw 

Ang panahong tinatawag na Semana Santa o Mahal na Araw 23 
ay malungkot* lalo na kung Huwebes at Biyernes Santo. Ang 
mga sasakyan ay hindi pinahihintulutan sa mga lansangan, 
maliban na lamang sa mga naglilingkod sa ospital, sa libing* 
o kaya'y pagtugon ng doktor sa tawag ng maysakit. Ang mga 
kampana ng simbahan ay hindi tinutugtog nang malakas; ang 
mga tindahan ay sarado; at ang mga tao'y walang ginagawa. 
Maging pagwawalis ay ipinactbabawal . Ang mga tao# ay 
lumalabas sa lansangan na nakaluksa bilang pagpapakilala ng 
kanilang pagdadalamhati sa pagkamatay ng Poong Jesus. 
Mangyari pa# ang mga tao ay pinagbabawalang kumain ng karne, 
kaya't kung Mahal na Araw ay tlnitaasan ng mga tusong 
tindera ang halaga ng kanilang lakono isda at gulay. 



9 

ERIC 



71 8 y 



B. BOKABULAFXO; Pag -or a I an ang 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1. kaipala* 

2. katamt&roan 

3. ibinibilibid (bilibid) 

4. idinarags&' (dags&M 

5. i 5 .rhuhul6 (hul6) 

6. makas&gap (s&gap) 

7. masfipil (sfipil) 

8 • nakapangy ay be i 



sumusunod na salita, 

SLtbL. (variant of 'kaypdlft 1 ) 

perhaps; maybe; 

probably; possibly 
syn. maiabi.1 

adj.. 1. sufficient; enough 

2. moderate 
X. being coiled (roper wire* 

cloth? etc*) repeatedly 

around something 
31* delivered or unloaded 

(goods) to a certain 

place in great quantity 
X. to be able to thi: ; 

rationally 
syn. majJLalB 

X. to breathe or inhale # 

e.g. fresh air 
X* to subjugate or 

dominate 
Syn. malupip 
adj. dominating 



a 

ERIC 



72 

88 



9. nakapupfikaw (pukaw) 

10. nakatitig&tig (tigatig) 

11. nalalabfisaw (labfisaw) 

12. pagkasiphayo* (siphayo*) 

13. salimu6t 

14. tagh6y 

15. umaas6 (as6) 

Bokabularyong Teknikal 

1 • bahag 

2. bfili 

3 . katutfibong 

mamamayan 

4. habi 

5 . hangganan 

6. kalinangan 



X. arousing one's feelings 
or emotions 

syn. aafcaaiBisiafl 

X. evoking a feeling of 
uneasiness or worry 

syn. aakafeabaliaa 

X* being made muddy; being 

polluted 
S* disappointment or 

frustration 
add* complicated; intricate 

syn. aaama 

a* lament 

add* giving off smoke* 
referring to a fire 

a* G-string; loincloth 
a* a species of palm tree; 

its frond 
B* a native inhabitant of 

a place 
add* woven 
a* boundary; border 
a* culture 



73 

8 ( J 



7. Xako' 



8. li wall wan 

9 . maghatid-dumapit 



10. naiahiran (Xahid) 

XX. pagiaXargkap (Xangkap) 

X2» paXarauti' 

X3 • paXapag 

X4. panglXin 

X5. pinya 



a* act of seXXing 

merchandise by going 
from pXace to place; the 
thing that is peddXed 

q. pXace where peopXe go 
for rest or reXaxation 

syn. Basxalaa 

jj, to induXge in idXe taXk 
or rumors about others; 
to gossip 

syn. mas&aAsoifi 

X* soiXed or stained 
sXightXy 

Syn. BAbabifidD 

a* incXusion or incorpora- 
tion of something as part 
of another; overXapping 

q. ornament; decoration 

B* fioor or story t 
as of a buiXding 

a* period of fasting 

B« (Bot.) X. pineappXe 

2. fabric made 
from the fibers 



9 

ERIC 



74 

90 



16 • pOtong 

17 • saya 

18. sumampa 

19. sutla' 

20. tSpis 

21. tawaran (tawad) 



of pineapple 
leaves 

a* anything set or placed 

on the head 
a* (Sp.) skirt 
Syn. pal 

k. Literally to go up* 

i.e.* to go into a place 
a* silk 

a* a wrap or an apron-like 
garment worn by women 
over skirts 

a* bargaining 



75 

91 



K. MGA TANONG: Sagutin ang mga sumusunod no tanong . 

1. Ilarawan ang kabayanang Kristiyano 8a Pilipinas noong 
panahon ng Kastila. Ano ang sinasagisag ng 
laging pagfcakalapit ng simbahan at munisipyo? (3) 

2. p&ano ipinagdiriwang ang pista? Ano ang layunin 
nito? (4-6> 

3. Ilarawan ang kasuotan ng mga mamamayan noon: babae at 
lalaker inula sa 'mataas 1 hanggang 'roababang' tao* 
Bakit nakalabas ang kamisadentro ng naka-Amerikanang 
tao? (7) 

4. Anu-anong mga trabaho ang ginagaropanan ng mga Pilipino 
noong araw? Bakit hindi sila binibigyan ng roatataas 
na tungkulin ng mga Kastila? (8) 

5. Ano ang tiyangge? Bakit mahalaga ang araw ng tiyangge 
sa isang karaniwang Pilipino? (9) 

6. Ano ang isinasagi^ag ng Intramuros? Ilarawan ang loob 
at paligid nito. (10-13) 

7. Ano ang dalawang uri ng bahay noon? Bakit malaki ang 
salas at komedor ng bahay ng mayaman? (14,15) 

8. Saan tanyag ang mga sumusunod na daan at pook: 
JaboneroSf Curtidor* Plater ias# Conservadorr Arroceros* 
Tundo* Tutuban at Kiyapo? (16) 

9. Ano ang libangan ng mga Pilipino noon? Alin sa mga 



9 

ERIC 



76 

92 



nabanggit na liwaliwan ang makikita pa ngayon? 
(19-22) 

10. Paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino noon ang 
Mahal na Araw? Sinusunod pa ba ito ngayon? (23) 

11. Ano ang naging bunga ng pagsakop ng mga 
Kastila sa Pilipinas? Anu-anong mga kaugallan o 
katangian ng Pilipino ang mapagkikitaan pa hanggang 
ngayon ng impluwensiya ng Kastila? 



3 

ERIC 



77 

93 



NGA PAGSASAHAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Mga salita tungkol se asaysayan 



1* kabayanan 

2* Kaharian ni Sulayman 

3* kapangyarlhang mal&wak 

4. katutObong mamamayan 

5. danta6n 

6. elementong Kastila' 

7. iiaiim ng mga Kastila' 



8, ipinak&lat 

9. hinalinh&n 
10* mak a says Ay an 
11. mapay&pa' 

12* may pagka-salimu6t 

13. misyon6ro 



14. mga unang ta6n ng 1930 



bayan mismo 

Maynila* lugar na ang hari 

ay si Su layman 
lakas na maraming nasasakop 
mga taong likas na tubo sa 

bayan 

isang daang taon# siglo 
sangkap na buhat sa impluwen- 

siya ng Kastila 
sakop ng mga Kastila? sa 

llalim (ng kapangyarihan) 

ng mga Kastila 
ipinalaganap 
pinalitan 
makabuluhan 
walang ligalig o gulo 
mahirap unawain; magusot o 

magulo 

mga taong nagpalaganap ng 
Kristiyamisroo sa iba't- 
ibang bayan 

mga simulang taon ng 1930 



78 

* 94 



15* pagialangk£p ng esta'do 
at simbahan 

16 . pamahala&ng pambansa 1 

17. pamumahay 

18. pananampalat&ya 

19. pamahala&ng kolony&l 

20. pr&yle 

21. pur6k 

22. sagisag 

23. sinimulan 

24. sentro ng kalinangan 

25. siyudad na itinat&g 

26. tribunal 



- paghahalo o pagsasaroa 
(ng kapangyarihan) ng 
estado at simbahan 

- gobiyerno ng buong bay an 

- pangkaraniwang gawain 

- paniniwala 

- gobiyerno ng Kastila sa 

Pilipinas 

- pareng naninirahan sa 

kumbento 

- distrito o rehiyon 

- simbolo 

- inumpisahan 

- kalagitnaan ng kultura 

- lungsod na itinayo 

- munisipyo 



Piliin sa listahan ang kasingkahulugan ng sal ita o 
pariralang may salungguhit $a pangungusap. Isulat muli 
ang pangungusap na ginagamit ang naptling sal ita o 
pariraia. 

pahayagan mapayapa 
katamtaman prayle 
dantaon Maynila 
Kabayanan hinalinhan 



3 

ERIC 



79 

95 



eleraentong Kastila sentro 
pahayagan masalapi 



!• EJLmuULtfla ng mga Kastila ang dating kasuotan ng 
mga Pilipino. 



2. Ang mga bisyo ng Pilipino ay napasukan din ng 
aaaglMB USL bUbafc fiA impluwenaiya Qg, ka^hi^a . 



3. Pinakalat ng mga Kastila ang Katolisisrao pagkatapos 
aajiina fcahimik at Kfllana ligalig ang mga mamaroayan. 



4. inilatag ng mga pateafl aaoifllsahaa OA. kumbfintp ang 
pagpaparangal sa mga santo. 



5. Masama ang mga daan sa Pilipinas bago pumasok ang 
ika-19 na fiiflJLfi. 



9 

ERIC 



80 

96 



Nagtatag si Legaspi ng siyudad sa kaharlan ai 
Su layman ~ 



7. mtramuros ang naging kaiagitnaan ng kalinange-* 
edukasyon at relihiyon. 



8. 01 aaaaong natal ang halaga ng pagkain sa mga 
restaur an. 



9. Maraming diyaryo ang nililimbag noon sa Maynila. 



10* Mayroon ding li wall wan ang mga Filipino nang 
panahong ng kastila* lalo na iyong ma yayaman ~ 

m»m — — — "^"""nnn^ir"' -~r-T-TT~ir- -n-r. 



Sumulot ng Hmong pangunguaop na naglalarGwan ng buhay 
ng Pilipino noong panahon ng Kastila* Garni tin ang mga 
sal i tang napag-aralan. 




81 



3. 
4. 
5. 



mmmm 



■m. 



4Mb 



Pagtambalin ang magkakaugnay : 



-,n-r 1« bahag a. 

2. pantalon b. 

— rt 3. putong k. 

4. salawal d. 

5. sambalilo e. 

6. kamisadentro g. 

7. katnisatsino h. 

8. tapis i„ 

*m~m 9, saya l. 

— 10. baro m. 

...» 11. bakya n. 



pamistang kasuotan ng mga lalake 
pangkaranivang gamit na panlakad 
kasuotan bago dumating ang mga 
Kastila 

parang damit ng Intsik# walang 
leeg# roahaba ang manggas 

telang nakabilibid sa ulo 

nakatakip sa saya 

pang-itaas la kasuotan ng mga 
babae 

suot sa pang-araw-araw na gawain 
mahabang kasuotan ng mga babae 
nakalabas sa Aroerikana 
sombrero 



2« Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 
Pagtambalin ang mga magkakaugnay: 

lm Jaboneros a. paboritong pasyalan 

-~m~m 2. Curtidor b. daang pagawaan ng sabon 

.......... 3. Plater ias k. kilala sa pananahi ng damit 



o 82 

m. 98 



4. 


Consfi evador 






Arroceros 


e. 




Tundo 


g. 




Gagalangin 


h. 


8. 


Tutuban 


i. 




Riyapo 


1. 



10. Maynila 

11. Escolta 

12. San Lazaro 

13. Zorilla 

14. Luneta 



sa labi ng kaharian ni Sulayraan 



at tinapa 
in. tanyag sa tuba 
n. kilala 6a gatas ng kalabaw at 
dalanghita 
ng. bilihan ng bigas 
o. karerahan ng kabayo 
p. sentro ng komersiyo sa Maynila 



lama, ba o wall ang mga sumusunod na pangungusap? Kapag 
mali, g awing tama ang pangungusap. 

1. Nang duroating ang Kastila sa Pilipinas ay nahalinhan 
ng Dlyos nila ang Bathalang Maykapal ng Piliplno. 

2. Kakaunti lang ang kabayanan sapagka't hindi roalaki ang 
mga bar ang gay. 



3. lisa ang estado at simbahan noong panahon ng Kastila. 



MMMKMMIWMlitlll 



ERIC 



83 



90 



4. Ang tinatawag na mataas-na-tao ay may suot na 
Amerikana na may kamisadentrong nakapasok. 



9 

ERIC 



5. Bago pa sumampa ang Kastila sa Filipinas ay 
gumagamit na ng kalabaw ang mga Pilipino sa 
pagsasaka* 

6. Ang pinakamataaa na tungkuling maaaring hawakan ng 
Pilipino ay ang pagiging kapitan ng bayan. 



7. Ang "tiyangge" ay isang salitang Meksikano, 



8. Walang Pilipinong may bahay sa Intramuros* mga 
Kastila lamang. 



9. Hindi nagbago ang mga bahay ng iaahirap mula ng 
panahon ng Kastila. 



10. Ang pinakatanyag na pasyalan noong panahon ng 
kastila ay ang Luneta. 



Piliin sa ibaba at isulat ang tamang salita sa bawa' t 
puwang: 

gulay nakaluksa 
isda sasakyan 



84 

100 



kampana 
karne 



tindahan 
Mahal na Araw 



Ang panahong tinatawag na Semana Santa o 

ay malungkot. Ang roga ay di pinahihlntulutan 

sa roga lansangan. Ang mga ay hindi tinutugtog 

nang malakas. Ang roga „ ay sarado. Ang roga tao 

ay m.m.^m.m.m.m.m.m.m.m.mm.m^ P i n a g ba ba wa 1 an silang kuroain ng 
, — Dahil dito'y roahal ang nr-nm at 



Isulat ang angkop na salita sa puwang: 

1-3, Sa loob ng bayan ay may simbahan* muniaipyo* 

I „ at . . . 

4. Sa buhay ng Pilipinong f <r otiyano ang pinakaroakulay 

at pinakamaeaya ay ang rn « 

5* Napakaraming bayan sa Pilipinas na may pangalang hango 

sa pangalan ng — r ^— r „ nn ^. 

6-8. Bukod sa mga misar ang bayan ay mayroon pang 

y pagtatanghal ng roga , . . m at 



9« "Pagkahaba-haba roan daw ng niwtinnmMw^ ay sa 

sirobahan din ang tuloy." 
10-11. Kadalasan nr ^ nnnfinw , n ang tungkulin ng Pilipino. 

Ang pinakaroataas na tungkuling maaaring hawakan 



9 

ERIC 



85 

10 1 



ng Pilipino ay ang pagiging ^^^.^^ ng bayan. 
12-13. Ang Pilipino ay nagpupunta sa tiyangge hindi lamang 

upang mamili kundi mMmmmmmmi , m at rr ^ n 

14. Ang siyudad ng mga , ay ang Intramuros. 

15-16. Ito ang sentro ng kalinangan* n nn^ l ., 1 n» M » l iM a at 



17-19. Ang Intramuros ay naliligid ng IMMWWMMttt ^ wt at may 

MMMMMMUMMmk na naibababa at naitataas* upang di 

makapasok ang , — , 

20. Sa mmmm nakatira ang mayayamang Intsik. 

21-22. Ang unang palapag ng bahay ng mayaman noong panahon ng 

Kastila ay yari sa m ^ mnakmmni nwtri » at ang ikalawang 

palapag ay — mmmmmm —-„ mM . 



23. Sa likod ng ikalawang palapag ay ang 



24-25. Malaki ang ^^^^^^^ at r _ , dahil sa 

madalas ang piging at kasaya/an. 

3. Pagtalakay 

Nakabuti ba o nakasama ang pagsakop ng mga Kastila sa 
Pilipinas? Magkaroon ng isang debate o pogtatalo sa 
pagtatalakoy ng inyong paninindigan, 

4. Pagkatha 

a, Pumili ng isang pangungusap sa ibaba at talakayin ito sa 
isang maikling komposisyon: 



o 

ERIC 



86 

102 



1. Dinala ang bahagl ng kabihasnang Kastila sa pagsakop ng 
Espanya sa Pilipinas. 

2. Ang simpleng buhay ng mga Filipino ay naging masalimuot 
sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas* 

3. Nalaki ang impluwensiya ng Kastila sa katangian at 

kaugalian ng mga Pilipino. 
Ipaliwanag ang sumusunod no salawikain; 

"Pagkahaba-haba man daw ng prusisyon ay sa simbahan din 
ang tuloy." 

"Buhay-alamang* paglukso'y patay." 



87 

103 



PDGAD N6 KAGXTXHGAH 
Aug Kabite at ang Himagsikan 

Teodoro A. Agoncillo 

A. BABASAHIN: Basahin ang sumusunod. 

UNANG REPUBLIKA SA ASYA 

Naging naaaliouat ang pagpapalagayang Espanya- 1 
Amerika* at noong Abril ng 1898 ay sumiklab ang digmaan ng 
dalawang bansa. Mangyari par lnamukl ng Estados Unidos na 
pumanig ang inga Pilipino sa mga Amerikano upang maging 
mabilis ang paapaBaBM ko sa Espanya. Nagbalik si Aguinaldo 
at ilan pang lider sa Pilipinas na sakay ng sasakyang- 
dagat na Amerikano. 

Dumating sa Kabite si Aguinaldo noong ika-19 ng 2 
Mayo» 1898. parang may fcalajai ang lupang Kabite* sapagka't 
aaaaldagaa rito ang mga rebelde ng ibang lalawigan upang 
ipakilala ang kanilang pakikiisa kay Aguinaldo at sa 
dak il ang usapin ng bayan. Lumaki ang puso ni Aguinaldo sa 
nakitang kAaitinaaa ng roga Pilipinor kaya't kapagdaka'y 
iniutos niyang sumalakay sa mga himpilan at plnaaknkin ^ n 
ng kalaban. 

Muling sumiklab ang hima ? ai|can. Ang buong Kabite ay 3 
muling naalaaaftlflb at naging sentro ng ki iusana makahayan. 
Sa loob ng wala pang dalawang linggo ay nakuha ng mga 
Kabitenyo ang lupang Kabite sa mga Espanyol at ang mga 



88 

104 



ito'y umurong nang umurong hanggang sa sila'y ganap na 
aaaalia sa Kabite. 

Sa ikalawang yugtong ito ng himagsikan ay lalong 4 
naging roakulay ang ginampanang papel ng Kabite kaysa noong 
unang yugto. Sa lupang Kabite kauna-unahang iniaaaaxwu 
ang bandilang Pilipino; sa lupang Kabite unang narinig ang 
pambansang awit na ginawa ng isang marangal na anak ng 
Kabite; at higit sa lahat* sa lupang Kabite ipinahayag ang 
kalayaan at kaaaxlal&a ng Pilipinas na siyang kauna- 
unahang republikang demokratiko sa Silangan. 

Kung inilipat roan ni Aguinaldo ang punong-bayan ng 5 
malayang Pilipinas sa Malolos* Bulakan* iya'y nagsasanhi 
sa pangyayaring naisip ni Aguinaldo na ang kalapitan ng 
Kabite sa dagat ay roaaaring maa^udyok sa roga Amerikano, na 
noo'y dumadagsa na sa Pilipinas* na kanyunin ang punong- 
bayan buhat sa dagat. Samantala* sa Halolosr na may 
kalayuan sa dagat* ay hindi karaka-rakang masasalakay ng 
paacUgaang dagafc. Bukod par ang baya'y madaling marating 
ng mga tao buhat sa hilaga at gitnang Luzon. 

Matapos na maipahayag ang kalayaan ng Pilipinas 6 

noong ika-12 ng HunyOf 1898 , ang namahalaatig mspanghJ- 

Daflfiik ay tumungo sa Malolos upang dito isulat ang roakulay 
na kasaysayang naplafca sa dugo*t luha. Naiwan ang Kabite 
upang roagpagaling ng roga sugat na nilikha ng hiroagsikang 



o 

ERIC 



89 

105 



oa gb u l id sa imperyo ng Espanya sa Dulong Silangan. Hindi 
lubhang naging madugo ang labanan sa Kabite noong panahon 
ng digmaang Pilipino-Amerikano. Wari'y naitigis nang 
lahat ang dugo ng mga bayaning anak ng Kabite at wala nang 
dugong sukat pang itigis. Ito'y isa lamang patotoo na ang 
papel na ginampanan ng Kabite noong himagsikan laban sa 
Espanyol ay pinakamahalaga sa kasaysayan ng himagsikan. 
Ang lupang Kabite ay dinilig ng masaganang dugong 
nagpataba sa mitniin ng bayang maging roalaya at 
nagsasarili. Rung walang Kabite ay wala ring kasarinlan. 
Maaaring ititik ng kasaysayan na kung ang Araerika ay may 
Philadelphia* ang Pilipinas naman ay may Kabite. 



9 

ERIC 



90 

106 



B. BOKAEULARYO; Pag-aralan ang 
Bokabularyong Pangkaraniwan 

1. balani' 

» * 

2. inamfiki' (amfiki') 

3. iwinagayway (wagayway) 

4. mag-udy6k (udy6k) 

5. mapalis (palls) 

6. masalimu6t (salimu6t) 

7. nagbulld (build) 

8. naglagablab (lagablab) 

9. nagsidagsa' (dagsa') 
10. napigta' (pigta 1 ) 



siumisunod na so It to. 

q, charm; loadstone 

Syn. BaQflsaUfe 

X* persuaded 

Syn. biuimok; bioifcaxafc 

X* waved* as a flag* 

in the air 
X- to incite or urge on 

(to do something 

undesirable) 
X* to be swept away 
add* complicated; intricate 
Syn. Qdflulo 

X- caused a person (or 
something) to fall into 
an undesirable state 

X. burst into flame 

syn. oaalixab 

X. swarmed in great 
numbers 

X. drenched? as with 
blood 



a 

ERIC 



91 

107 



11. pinagkukutaan (kfita') 

Bokabul aryong Teknikal 

1* kagitlngan (giting) 

2, kasarinl&n (sarlli) 

3. kilusang makabayan 

4* himagsikan (himagsik) 

5. pagpapasfiko' (sOko') 
6* pandigmang dagat 
7 • pamahalaang 
mapanghimagslk 



a* hiding place 
syn. plDPBtfltaauao 

a> bravery; great courage 

syn. kfltapapgan 

a* independence 

a* patriotic movement! 

nationalistic campaign 
&• 1. revolution; uprising 

2. wan hostilities 

syn. diaaaan 

a* forcing to surrender 

a* naval force 

a* revolutionary 

government 



o 

ERIC 



92 

* 108 



K. MGA TANONC: Sagutin ang mga sunuisunod no tanong, 

1. Anong dalawang pangunahing bansa ang magkaaway noong 
1898? Ranino panig ang mga Pilipino? (1) 

2. Bakit parang balani ang Kabite noong mga panahong 
iyon? (2) 

3. Ano ang mga katangian ng mga bayaning nagsilaban 
sa himagsikan? (2) 

4. Bakit inilipat ni Aguinaldo ang punong-bayan sa 
Nalolosr Bulakan? (5) 

5. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng "kasaysayang napigta sa 
dugo't luha." 

€• Anu-anong makasaycayang bagay ang naganap sa Kabite at 
tinawag itong "pugad ng kagitingan?" (2»3#4) 

7. Sa anong estado ng Amerika inihahambing ang Kabite? 
Bakit? (6) 

8. Sinu-sino pang mga bayani ng himagsikan ang alam mo? 



ERIC 



93 

109 



NGA PAGSASAHAY 
1. Pagpapalawak ng Bokabular; 
a* Nga salitang nauukol sa 

1. kagitlngan 

2. kasarinlan 

3. kanyunln 

4. kilusang makabayan 

5* Digmaang Pilipino- 
Aroerikano 

6. himagslkan 

7. labanan 

8. madug6' 

9. nagbulid 
10 • nagsidagsa' 

11. pakiklisa 

12. pagpapasfiko* 

13. pamahalaang 

mapanghimagslk 

14. pandigmaang-dagat 

15. pinagkukutaan 



digmaan 

- kabayanihan 

- iAdependensiya 

- patamaan o paputukan ng 

kanyon 

- grupo ng raga nagmamahal 

sa bayan 
* guerra o digmaang laban 
ang Filipino sa 
Amerikano 

- rebolusiyon 

- away an r himagslkan r 

digmaan » guerra 

- raaraming dugo 

- tumalor nagpahirap 

- bumuhos 

- pakikisama 

- pagtalo 

- rebolusyonariyong 

gobiyerno 

- hukbong dagat 

- pinaglalagyan ng muog o 

tanggulan 



94 

110 



16. pum&nig 

17. rebelde 
18* repfibllkang 

demokratiko 
19* sumal&kay 



- suntang-ayon* kumamper 

sumama 

- reoolusyonaryo 

- pamahalaang malaya 

- lumusob* uraatake 



Ilagay ang salt tang kasing-kahulugan ng sal i tang may 
guhtt. Muling tsulat ang pangungusap at garni tin ang 
ipapalit no salita sa anyo o pormang naaangkop. 

balani roaghimagsik 

bandila masalimuot 

kagitingan pumanig 

kasarinlan salakay 

kuta 

1. Kapag ang mga tao ay napupuno na# si la ay 

naa-aalaa. 

Kapag ang mga tao ay napupuno na 9 si la ay 

naghihimagaLk. 
2* Napakaraming dugo ang ibinuwis ng mga manlalaban 
upang makamit ang indapendfenaltta ■ 



3. Ang fcapang ay pangkaraniwan sa digmaan* 



ERIC 



95 

111 



4 



Ang handerang Pilipino ay unang iwinanayway sa 
Kabite. 



5* Nga kompiikadnnp pangyayari ang sinimulan ng 
guerra* 

6. Bumuhos ang mga rebelde sa lungsod nang napalis 
ang Kastila. 



7. Lumu^ob sila upang makamtan ang kal&yaan* 



8. Parang may pang-afc^t ang Kabite* 

9. H \take nila ang ^ PaflfcatafiU&D ng Kastila. 

10- Kumamna ang rage Filipino sa Araerikano laban sa 
Kastila, 



2. Pagsasanay Tungkci sa Sanaysay 

piliin $a liatahan ang wa$tong sagot at isulat ito sa 
puwang : 

Amerikano hilaga 

bandilang ika-12 ng Hunyo# 1898 

Kabite pambansang 



o 96 



kalayaan Philadelphia 
gitnang 

Sa lupang Rabite unang winag&yway ang 1. 

Filipino? sa lupang Kabite unang narinig ang 

2. awitj at sa lupang Kabite rin ipinahayag 

ang 3. r _ r ng Pilipinas. 

Inilipat ang punung-bayan ng roalayang Pilipinas 
sa MaloloSf Bulakan* upang hindi ma k any on ng 

4* buhat sa dagat. Ang Malolos rin ay 

madaling marating ng mga tao buhat sa 5. at 

6. — mmtm — rr - r - Luzon, 

Rung walang 7* ay walang kasarinlan. 

Ang kalayaan ng Pilipinas ay ipinahayag 

noong 8. — , — ■ — r - Rung may 9. — , — , — ang 

Amerika may 10* T -, mm m naman ang Pilipinas* 

3. Pagtalakay 

Bakit maipagmamalaki ng mga Piliptno ang Kabite 
tulad ng pagmamalaki ng mga Amerikano sa Philadelphia? 

4. Pagkatha 

Pumili ng isang bayani ng htmagsikan sa Pilipinas 
o ibang bansa. Sumulat ng 2 o 3 talata tungkol sa 
kaniyang kabayanihan. 



o 

ERIC 



97 

113 



PAGIAYAPOS 86 HALALAH 
Ana IBP: Bakbang Bga Ba Sa Ho realisation? 

Fe B. Mangahas 

A. BABASAHIN: Basahin ang sumusunod. 

Sa kanyang pahayag tungkol sa kalagayan ng bansa X 
noong nakaraang Hunyo 12, inihalintulaa ni Pangulong 
Marcos ang Interim Batasang Pambansa sa isang sanggol na 
ipinaglihi sa panahon ng krisis kaalakhay ng mga hamon at 
mga reporma sa lipunan. 

Sapagka't ang IBP ay isinilang sa panahon ng batas- 2 
militar* madaling maunawaan ang katotohanan sa gayong 
kaikling paglalarawan. Bago pa man nagkaroon ng aktuwal 
na halalan para sa Interim Batasang Pambansa, ang mga 
tao'y mayroon nang pag-aalinlangan tungkol sa mga 
intensiyon sa halaiaa at mga poaibili<3ad ng bagong 
batasan. Hati ang mga tao tungkol sa pagkakaroon ng 
ganitong halalan, Ang isang panig ay naniniwala o 
nangangambang ang IBP ay matulad lamang sa hittim ac na 
lumang kongreso. Ang iba ay naniniwala na ito'y magiging 
"rubber stamp" lamang o kasangkapan ng administrasyon. 
Nguni't sa paniwala naman ng ibang panig? ang IBP ay isang 
roalaking hakbang o kasangkapan tungkol sa normal isasyon ng 
bansa • 



9 

ERIC 



98 

114 



Gaya halimbawa ng paninindigan ng Civil Liberties 3 
Union of the Philippines sa pangunguna ng dating senador 
Jose W. Diokno. Nagdeklara si Diokno na ang eleksiyon 
umano ay isang palabas na itinanghal lamang para 
mapagbigyan ang pamumuwersa ng Estados Unidos na 
maipakitang legal ang pagkakaroon ng batas militar sa 
Pilipinas. Sa kabilang dako, ang Partido Liberal ay hindi 
ganap na suroasalungat sa idea nguni't nagpahayag ng 
pagpapaubaya sa mga kasapi ng partido na nagnanais tumakbo 
para sa IBP. Maraming naniniwala na ang opisyal na 
desisyong boykoteo ng Partido Liberal ay bunga ng hindi 
pagbibigay ni Pangulong Marcos sa mga kahilingan ng 
partido lalo na ang pag-aalis ng block voting, 
aabihinuhaaa ang di-pagsali ng Partido Liberal sa 
eleksiyon ay dahil sa paniniwala nilang ang gayong 
paglahok ay isa lamang paapapatlwajcfi ], S a pulitika. 

Samantala sa isang pagkampanya ni Gerry Barican sa 4 
Pamantasan ng Pilipinas* kilalang baliHn£ts ng roga 
oposisyonistang estudyante at intelektuwal* sinabi niya na 
kahit matalo ang oposisyon* ang paglahok sa kampanya ay 
magiging makabuluhan para mapawi lamang ang pangamba ng 
mga tao sa batas militar at para mapag-usapan at maunawaan 
nila ang mga pangunahing isyunc, pampulitika. 

Nang pagbigyan naman ang detenido pang dating Benigno 5 



e 

ERIC 



99 

115 



Aquino#Jr. sa isai.g interbiyu sa TVr nagpakita siya ng 
paniniwalang ang gayong hakbangin ay isang "panirculaN 
•isang malaking pagkakataon" para mapanuiobalik ang normal 
na kalagayan sa Pilipinas. 
TENSIYON SA KAMPANYA 

Pagkaraan ng halos may anim na taong walang 
nalalahukang eleksiyon ang mga taor hindi kataka-takang 
ang mga kampanya ay kamalasan ng kalituhap at tensiyon. 
Bago pa man nagsimula ang opisyal na kampanya ay 
nagtunggalian na ang iba't ibang grupong pulitikal. 
Pinagtalunan nila ang mga sumusunod na isyu: 
accreditation o pagkilala sa Kilusang Bagong Lipunan (ang 
koalisyon ng admin 1st rasyon sa pangunguna ng Unang Ginang 
at Gobernadora ng Metro Manila Imelda R. Marcos) > block 
votingr pansamantalang pagpapalaya kay Aquino^ pagpapatala 
ng mga Instant voters* paggamit ng pondo at tanggapang 
publiko. 

Arg kahilingan naman ni Aquino na siya'y 
pansamantalang mapalaya para mangampanya ay tinanggihan ng 
National Security Cooncil sa kadahilanang legal at pan- 
seguridad. Si Ralihim Juan Ponce Enrile ng Tanggulang 
Pambansa ay nagsabing ang pansamantalang paglaya ni Aquino 
ay magbibigay ng pagkakataon kay Aquino na muling makipag- 
ugnayan sa Partido Komunista ng Pilipinas at ang galamay 



na militar nito* ang New People's Arroy. Bukod dito 
lalauifl uinano ang pakikitungo ni Aquino sa roga ahente ng 
ibang roakapangyarihang bansa. 

Ang kontrobersiyal na Resolusyong Bilang 1265 ng 
Comelec na nagpapahintulct sa roga grupong paropulitika 
bukod sa roga kinikilalang partidong pulitikal na luroahok 
at makinabang sa block voting ay di na gaanong tinutulan 
ng oposisyon. Sa haJip sila ay nagtatag ng sariling 
alyansa na kinilalang Lakas ng Bayan o LABAN na si Aquino 
ang pangunahing kandidato. 

Sa paglawig ng kampanya ay painit nang painit ang roga 
pagtatalo. fiiaaxafcaaaaa ng kbl ang laban na ito'y 
guroagaroit ng black propaganda* aaauailliosa sa roga 
kandidato dahil wala itong roalinaw at tiyak na programs* 
at pinaracangan naroan ng LABAN ang KBL ng roaruming 
pangangaropanya (sroear caropaign) nang iugnay ng huli ang 
una sa CIA at CPP. Bukod dito ay ibinintang ng oposisyon 
na ang administrasyon ay nagpapairal ng isang mapanupil at 
roapagsaroantalang batas militar. 
ROPO NG KBL 

Gaya ng alaro na ng madia* ang halalan ay nagwakas sa 
halos paakftPft ng KBL sa iba't ibang rehiyon. Nanguna si 
Madame Marcos sa buong Maynila at lumaroang ng botong 
575*227 laban kay Aquino* ang pinakaroalakas na kandidato 



101 

117 



ng oposisyon. Nang tanungin ang onang Ginang tungkol sa 
tagumpuy ng RBLr sinabi niyang "patay-katawan g 
pagtatrabaho ang narpanalo sa amin." Idinugtong din niya 
na lumabaa at nanalo ang KBL dahil sa isyu ng performance 
o nagawa na» hindi tulad ng ibang kandidato na pulos 
pangako pa lamang at mga planong walang-katiyakan. Sa 
kabilang bandar naniniwala ang mga kandidato ng LABAN na 
ang buong botohan sa Metro Manila ay nilufco mulang umpisa 
hanggang dulo. Ang pangamba ng dating kinatawan Joaquin 
R. Roces* tagapagsalita ng LABAN/ na aabot ang botante sa 
kalahating milyon dahil sa pinatagaJ na panahon ng 
pagpaparehistro ay napatunayang totoo. 
GOBYERNONG PARLAMENTARYO 

Simula sa inagurasyon ng IBP noong nakaraang Hunyo 11 
12# pumasok ang Pilipinas sa transisyon mula sa 
pampanguluhan tungo sa parlamentaryong anyo ng gobyerno. 
Sa bagong anyong ito* ang kapangyarihang ehekutibo at 
lehislatibo ay pinagsama sa isang kalipunan. Ma/ 
pagkakaiba nga lamang ang sistemang ito sa ibang 
gobyernong par lamentaryo para umayon sa sitwasyong 
Filipino. sa ilalim ng sistemang par lamentaryo ng 
Pilipinas* ang pangunahing tao sa IBP ay ang Presidente 
(Unang Ministro) na may tungkuling maghanda ng programa ng 
gobyerno at magrekomenda ng mga hakbanging kailangan at 



nararapat. 

Nasa ilalim ng Presidente (Unang Hinistro) ang mga 12 
miyeiabro ng gabinete na hinihirang niya at yaong mga 
miyembro ng gabinete na nanalo sa nakaraang eleksiyon. 

Rung matutulad lamang o hindi ang IBP sa luroang 13 
kongreso at kung magiging sunud-sunuran lamang ito sa 
Administrasyon o hindi ang dalawa sa pinakamainit na 
isyung pinag-uusapan ngayon kaugnay ng IBP. 

Sa ngayon* maaaring masabi na may mga ipinasok nang 14 
proteksiyon para mailigtas ang IBP sa naging mga sakit ng 
kongreso noon. Sa pamamagitan ng nasabing mga 
proteksiyon* maiiwasan ang paghaharangan ng paa ^kal flags 
hgLLOB.9 paglalakad para sa paboritong panukala* roataas na 
suweldOf madalas na pagliban sa sesyon at iba pa. 

Gayunman* mahirap pa ring maalis ang takot na maging 15 
timbre o sunud-sunuran lamang ang IBP sa Admin istrasyon. 
Bunga ito ng pangyayari na sa yugtong ito ng sistemang 
parlamentaryo* nagkasama ang kapangyarihan ng Presidente 
sa ilalim ng Konstitusyong 1935 at ang kapangyarihan ng 
Unang Hinistro sa ilalim ng bagong Konstitusyon. Sa 
gayon* nagiging makapangyar ihang tao sa buong kalipunan 
ang Presidente-Unang Hinistro at ang kanyang gabinete* 
huwag nang isama ang pangyayari na dominado ng KBL ang 
asemblea. 

o 

ERLC 103 || g 



Sa isang bansang matagal nang nawalan ng tiwala sa 16 
mga lehislatura ng n&kalipas* napakahalaga na magtagumpay 
ang IBP para maibalik ang pananalig ng sambayanan ea isang 
gobyernong gumagamit ng kinafcauan. ito ang tatak ng tunay 
na derookrasya. Rung hindi, ang susunod na pangyayari ay 
roaaaring roaging radikal at di-kanais-nais para sa lahat. 

Sa ganitong mga sukatan at paniniwala buhusQah flQ n g 17 
hinaharap ang IBP bilang isang hakbang tungo sa 
normal isasyong pampulitika sa Pilipinas. 



9 

ERIC 



i°« 120 



RQKA3ULAKYO: Pag -oral an ang 
Bokabularyong Pangkaraniwan 

1. binuwag (buwag) 

2. kaalakbay 



3. ' kalituhan (lit6) 

4. huhusgah&n (husg&) 

5. lalawig (lawig) 

6. mahihinfiha (hinOha) 

7. mapanfipil (sGpil) 

8. pagpapatiwak&l 

(tiwakal) 

105 



9umusunod na salita. 

X. disbanded; dissolved; 
abolished 

syn. aUaasaa 

ddi. referring to a person 
with whom one stands or 
walks with an arm over 
the other's shoulder 

&. state or condition 
of being confused or 
perplexed 

syn. fcafcafiaafcabaa 

X. will be judged 

syn. babafculaa 

X. will last a long time 
syn. tataaal 
X. may be surmised 
add* subjugating; 

dominating 
Syn. oaBdBlUfiifl 
q. suicide 



121 



9. pinaratangan 
(paratang) 
Bokabularyoni Teknlkal 

1* baliwarte 

2. kinatawan (kataw&n) 

3 . halalan 

4. nanunuligsfi* (tuligsa 1 ) 



5. niloto' (lfito') 

6. pagk6po (k6po) 

7 • panukalang-bat&s 



X. was/were accused 

syn. jjioiafcABaao 

0. sphere of influence 

Syn. fiakOB 
r> representative 

syn. fifiBfi&set taafce 

a* election 

S* criticizing or attacking 
someone or his work in 
public 

Syn. ooJDbabflttkflS 

V. (Fig.) (lit. to cook) 
was/were achieved 
through dubious means 

0. winning in a clean 
sweep 

q. governmental bill or 
proposed law 



o 

ERIC 



106 

122 



K. MGA TANONG: Sagutin ang mga swmsunod na tanong. 

1. Ano ang dalawang magkasalungat na paniniwala ng 
magkalabang panig tungkol sa "Interim Batasang 
Pambansa?" (1#2) 

2. Sabihin ang paninindigan o paniwala ng "Civil 
Liberties Union of the Phil ippines* ■ ng Partido 
Liberal at ng dating Senador Benigno Aquino ukol sa 
halalan ng IBP. (3*5) 

3. Ana-anong mga isyu ang pinagtatalunan ng iba't ibang 
grupong pulitikal bago maghalalan? (6) 

4. Ano ang naging katuwiran ng Kalihim Juan Enrile sa 
pagtanggi ng pamahalaan sa pansamantalang pagpapalaya 
sa nakabilanggona Senador Aquino noon? (7) 

5. Sabihin ang pagpaparatangan ng LABAN at ng KBL 
sa isa't isa. C9) 

6. Talakayin ang kinalabasan ng halalan at ang paniniwala 
ng mga nanalo at natalo sa sanhi ng naging resulta. (10) 

7. Livanagin ang pagkakaiba ng anyo ng Gobyernong 
Parlamentaryo ng ibang bansa. (11) 

6. Ano ang ikinatatakot ng iba tungkol sa kahihinatnan ng 
IBP? May batayan ba ang kanilang pangamba? Bakit? (13) 

9. Sa iyong palagay? ang pagtatatag ba ng KBL ay isang 
hakbang sa pagnonormal'sasyon ng pulitlka sa Pilipinas 
o ito kaya ay isa pang pakana lamang ng mga nakapang- 
yayari? Ipagtanggol ang iyong sagot. 



o 

ERIC 



107 

123 



HGA PAGSASANAY 

1, Pagpapalawak ng Bokabularyo 

Mga saXitang nauukol sa halalan o eleksiyon 

1. bal6ta - papel na pinaglilistahan ng mga 

kandidatong pagpipiliang iboto 

- taong maaaring bumoto 

- taong tumatakbo o lumalaban sa 
eleksiyon 

4. kasapi ng p,v -ido - kasama sa partido 

- representante sa kongreso 



2* bot&nte 
3. kandidato 



5. kinatawan 
lsyung 

pampulltika 

7. laban 

8. mangGna 

9. matalo 

10. oposisyonlsta 

11. pagkampanya 

12. pagk6po 

13. pagpaparehistro 

14. pagtatalo 

15. panig 

16. paninindlgan 



problemang nauukol sa pulitika 

away o pagtatalo 

primero 

hindi manalo 

kalaban 

kilusang nauukol sa pangunguha 
ng boto 

nauwi sa isa ang lahat ng panalo 
pagpapalista para makaboto 
pag-aaway; pagdidiskusyon 
isa sa dalawang magkasalungat na 

pangkat o pag-iisip 
mahigpit na paniniwala* opinyon o 

kuru-kuro 



108 

124 



17. parAtang - hinalaj bintangj akusasyong 

walang katibayan 
18 * preslnto - lugar na pinagbobotohan 

19* rehiy6n - isang parte o bahagi ng bayan 

20. tagumpay - panalo 

21. tumakbo para - nagkandidato 

(blse presidente) 
Gamitin ang mga salitang tto sa isang to lotting 
nQglalara\wn ng tyong karanasan noong nakaraang botohan: 
Balimbawa: 

Kalian bumoto? 

Saan bumoto? 

sino ang ibinoto? 

Baklt ibinoto? Ano ang paninindigan ng kandidato? 
Nanalo o natalo ba ang kandidato? 



MMMUM 



mm 



IMWWMI 



109 



125 



2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Isulat ang numerong tinutukoy sa kanang hanay: 



1. Benigno Aquino 



2. KBL 

3* Juan Bnrile 

4. interim Batasang 

Pambansa 

5. LABAN 

6. New People's 

Army 

7. Pamantasan ng 

Pilipinas 

8. Partido Liberal 



9. Presidente Marcos M 



10. Unang Ginang 



sanggol na ipinaglihi sa 
panahon ng krisis kaalakbay ng 
mga hamon at reporma sa 
lipunan 

* baliwarte ng mga oposisyonis- 

tang intelektuwal 
desisyong boykoteo 
pangunahing kandidato ng 

LABAN 

„ Partidong nanalo sa eleksiyon 
pinakamalakas na kandidato ng 
LABAN 

„ Unang Ministro 



di-sang-ayon sa pansaman- 
talang paglaya ni Benigno 
Aquino 

„ Partidong kaugnay daw ng 



Partido Romunista sa Pilipinas 
»_ galamay na militar ng Partido 
Romunista ng Pilipinas 



9 

ERIC 



110 



Pagtalakay 

Bat ay sa iyong nartrtntg o nababasa 9 ano ang ka lag ay an ng 
pulitika sa Pi I ipinas? 

Pagkatha 

Ano ang dapat gawln tungo sa norma It sasyon ng 
pulitika rUo? 



Ill 



PAG-AARAL TONGO SA KAMANGMANGAN 
Ang Sisteaa ng Ating Edukasyon sa Kasalukuyan 

A. R. Nagno at F. d. Rillor Jr. 



A. BABAS4HIN: Basahin ang sumusunod. 

Kapag tinanong ang isang mag-aaral kung bakit nais 
niyang makakuha ng edukasyon* kalimita'y fca ggafc na 
isasagot: "Gusto kong umasenso ang aking buhay." 

0 dill kaya'yt "Mais kong tulungan ang aking sarili 
at sa pagtulong ko sa aking sarili ay natutulungan ko ang 
iba." Susundan ito ng paliwanag: "Halimbawa'y nakatapos 
ako ng business administration. Maapupundar ako ng 
negosyo at sa negosyong iyon* kumikita na ako* 
nakapagbibigay pa ako ng trabaho sa iba. Siyempre* 
nakatutulong na rin ito sa pagaulong ng lipunan." 

Ang iba naraan ay may maikling sagot kung bakit 
puroapasok sa eskuwelahan: "Nais kong matuto." 

Maraming paraan ang pagsagot sa tanong na binitawan. 
Pero kapag inipon at sinuri ang kabuluhan ng roga iyon ay 
lilitaw na roagkakahawig ang diwang nilalainan niyon. Ito 
ay ang pagtanaw sa kahalagahan ng edukasyon at ang 
kakayahan nitong mag du lot ng karunungan at magkaloob ng 
kaunlarana panokahuhayan. 

Tama nga ba ang gayong pagpapahalaga at pananaw? 



erJc 112 128 



ANG PAGSASABING TUMPAK 

Tiyak na maraud an<j magsasabing iyon nga ay tumpak 6 
at iyon ay kanilang ipagtatanggol hanggang kamatayan. At 
hindi mo naman sila masisisi sapagka't nakita ng kanilang 
dalavang mot a na si Jimmy na isang accountant ay de- 
kotse't nakakurbata na ngayon. Ang kanya namang kaklase 
at kababatang si Badong — sapagka't hindi nakapasa sa 
NCEE at walang perang pangmatrikula sa kolehiyo — ay 
kumuha lamang ng kursong bokasyonal. Si Badong ay biha- 
sang teknisyan na ngayon sa isang malaking planta ng 
kotse. 

Tulad nina Jimmy at Badong* itinuturing ng bawa't 7 
Pilipino na ang edufcasyon ay isang kayamanan* Maraming 
sumusulpot at naglalaho sa lipunan nguni't ang kaalaman 
ng isang tao ay dadalhin niya hanggang sa libingan. 
RAAGAPAY SA PAG-UNLAD 

Na ang karunungan ay nananatiling bahagi ng katauhan 8 
ay hindi nangangahulugang istatiko ang edukasyon* Ang 
edukasyon o ang pormal na pag-aaral ay sumusulong na 
kasabay ng pag-unlad ng mga abstraktong kaalaman tulad 
pilosopiya* materoatika at atpham . sa pana-panahon ay nag- 
iiba ang pangangai langan at kaalaman sa mga ito. Ang 
edukasyon ay may tungkuling sumunod o uma ga pfly sa pag- 
unlad na ito* 

Subali't ang pormal na pag-aaral ay kaiba sa mga 9 



ERIC 



113 

120 



kaalamang napupulot sa mga pang-araw-araw na gawain. Ang 
una ay nangangailangan ng porinal na instruksiyon 
saroantalang ang hull ay tuwirang nahaha law mula sa 
pagsasapraktika ng pang-araw-araw at baxaJl na gawaing 
pampr oduksiyon • 
SIMULA NG PORMAL NA EDUKASYON 

Ang porinal at disiplinadong pag-aaral ay bunga ng 10 
teorya ng liberal na edukasyon na umusbong sa Europa sa 
panahong Renaissance* Kasabay ng pagsulong ng aghanw 
winasak ng bagong teoryang ito ang kultuta at kamaiayan 
ng lumang piyudal na lipunang pinaghahar i an at 
pinananatili ng friifcfiahafran ng simbahan at aristokrasya. 

Ipinalalagay ng pilosopiya ng JtamulAtAtt na bawa't 11 
tao ay likas na malaya at hindi nakasandal sa iba pang 
tao o institusyon. Sa kadahilanang ito'y nasa tao ang 
kakayahang mag-isip at makapagbuo ng pansariling 
kaisipan. 

Ang pinakamaunlad at kumpletong taor sa palagay ng 12 
liberal ismo* ay yaong aalaatad at humarap sa lahat ng 
aspekto ng kaalaman at lahat ng uri ng kaisipan. Tag lay 
niya ang likas na kakayahang Bflfl-UfliSq at mangatwiran* 
pag-usisa at pangangatwirang batayan ng pamamavani ng 
wastong ideya sa mall. Ang sistema ng edukasyon sa 
ilalim ng ganitong teorya ay maihahalintulad sa isang 
malayang paroilihan ng kaisipan. Sa pagpapalitan ng mga 



9 

ERIC 



114 

130 



ideya, napalilitav ang katwiran at lohika at ang isang 
indibiduwal ay napalalaya mula sa maJOUd OA BAAAZlAK at 

KATANGIAN NG TEORYA 

Batay sa teoryang itor ang edukasyon ay dapat 13 
maiukol sa pagpapaunlad ng malawak na kamalayan ukol sa 
lipunan at kahlhipafcnan ng tao. Edukasyon ang nagdudulot 
ng kamulatan ukol sa pagkatao ng isang indibiduwal at sa 
kanyang pangkasaysayang katayuan sa lipunan. ito ang 
kanyang pinaka-epektibong sandata upang matupad ang 
pagkakapantay-pantay at pangingibabaw ng katarungan. 
Edukasyon din ang kAlAAAfi. laban sa kamangmangan at 
pagkaalipin. 

Ang pangunahing anyo ng edukasyon sa lipunang 14 
teknokratiko ay ang labis na ispesya ~sasyon o ang 
paghahati-hating kakayanan sa isang partikular na 
larangan* Ang labis na ispesya lisasyon ay isang uri ng 
kamangmangan. Ang nabibigyang pansin dito ay ang bahagi 
lamang at napapabayaan ang kabuuan. 

Upang malikha ang hinahangad na hukbo ng mga lb 
manggagawa* kinakailangang lumikha ng sistemang 
nakapagsasanay ng maraming manggagawa sa maikling panahon 
at sa pinakamaliit na puhunan sa pag-aaral. Dahil sa ang 
kinakailangan lamang ng mga dayuhang kapitalista ay ang 
kakayanang teknikal at hindi ang anupamang malawak na 



9 

ERIC 



115 

131 



pagtanaw at RAulifiUOaaa kamAlAXAJl na hasa sa wastong 
pagsisiyasat sa panlipunang kalagayanr ang tmVL ng pormal 
na edukasyon ay nababaling sa lantay na kakayanang 
teknikal at kusang nilllimot ang anumang nauukol sa 
paghubog ng mapagsurlng kaisipan. 
MGA DAMBUHALANG KORPORASYON 

Tila hangad ng mga ganitong patakaran ang paglikha 16 
ng isang malaking populasyon ng mga raag-aaral na 
sapilitang matatali na laroang sa bakaSKttUAl 
pa gsasanay . sa gayong paraan nga nama'y matitiyak ang 
patuloy na daloy ng lakap-pagoawa para sa kapakinabangan 
ng mga dambuhalang korporasyon. 

Ang pinakapayak na halimbawa ng pagbibi gay-pans in ng 17 
ating edukasyon sa interee o kaluwagan ng mga dayuhan ay 
ang kaso ng turismo. Sapagka't ito'y nangangailangan ng 
mga pasllidad tulad ng hotel at iba pang negosyong 
kaugnay nito* ang ating mga pamantasan at kolehiyo ay 
kumiklling nang husto tungo sa mga kursong nauukol dito 
tulad ng Tourism* Hotel and Restaurant Management at 
Business Administt&i ■ ; 11,3a kursong tulad nito ay 
ganap na tinatangkllik ng mga invito ;yon sa pag-aaral at 
ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapaulan ng pondo* 
pagtatayo ng mga bagong gusali at pagkakaloob ng mga 
insentibong tulad ng pagtataas sa sahod ng mga guro at 
pagkakaloob ng salapi para sa pananalika;tfr. 



o 

ERIC 



116 

132 



PAGKim £& M AP AUTTB T KG KATSTPAM 

Sa kabilang dako naman ay lumilitaw na hindi 18 
napagbabalingan ng pansinr kung hindi man lubos na 
tinatalikuran* ang mga kursong tulad ng agham panlipunanr 
kasayeayan at mga pinong sining (fine arts) — mga 
kursong nauukol naman sa BOflliaaaa. ng nallkh&la at 
mapanuring kaisipan* 

Kung ganito ang nangyayari*y nakagigimbal kahit 19 
isipin man lang ang tinatahak ng ating sistema ng 
edukasyon. Tumutungo tayo sa isang lipunang nahahati sa 
heneral ng blueprint at kawal ng assembly liner taga-isip 
at taga-gawa* marunong at mga mangmang. Anong uri ng 
pagkakaisa ang malilikha ng kaayusang ang isang bahagi ay 
nagpapanggap na siya lamang ang may karapatang mag-isip 
at lumikha ng mga konsepto* at sa kabilang dulo naman ay 
ng isang masa ng roanggagawa na pinagbawalang mag-isip* 
maglagom at magdalumat ukol sa pan lipunang kalagayan? 
ANG PANGMAHABAANG IMPLIKASYON 

Tunay na nakasisindak ang tunguhin ng bagong uri ng 20 
pag-aaral na pinamayani sa kasalukuyan. 

Kapag ang sistemang ito ay sumanib sa istruktura ng 21 
lipunan at sosyolohikal na kalagayan ng paggawa* ang 
malilikha ng lipunan ay isang hukbo ng mga manggagawang 
limitado ang kakayahang maadaluoat at maghango ng 
konseptuwal na kaalaman sa di-pormal na paraan. 

i£ 117 133 



Hindi dapat kalimutan na ang orihinal na intensyon 22 
ng pormal na pag-aaral ay bilang daan tungo sa paglaya. 
Ang kasalukuyang takbo at pag-unawa ng paaralan ay 
tuwirang di-makatao at di-mapagpalaya. Ang lipunan tuloy 
ay nagmimistulang isang malaking makina at ang mga tao'y 
dapat hubugin bilang maliliit na piyesa* na ang mga 
paaralan ay dapat na latnang maging tornohan ng mga 
turnilyo't tuwerka ng mga taong gumagawa lamang at hindi 
nag-iisipr lumilikha ng mga bagay nang walang 
mapanlikhang kamalayan ukol sa lipunan at kasaysayan. 

Salaroat na lamang at ang tao'y hindi likas na 23 
mangmang sa kabila ng ganitong mekanikal at mapanupli na 
si stem* ng "edukasyon." 



9 

ERIC 



118 

134 



B. BOKABULABYO: Pag-aralan ang 
Bokabularyong Pangkaraniwan 

1 • kagy&t 

2* kahihinatnan 

3 • kalasag 

4. kaunlarang pangkabuh&yan 

5. kumikiling (klling) 

6. kutsabah&n 

7 • lakas-paggawa 1 

8. magdalfimat 

9. magpupund&r (pundar) 

10. mag-usisa 1 (usisa* > 

11. mapanfipil (stipil) 

12. nahah&law (h&law) 

13. nalant&d (lant&d) 

14. pagkitil (kltil) 

15. paglinang (lining) 



swnusunod na salita. 

Ads* at once 

q. destiny 

a* armor; shield 

B* economic prosperity 

«. 1. taking side 

with; being partial 

2. leaning; inclining 
a* machination 
a* labor force 
X* to understand; 

comprehend 
X* will establish; will 

try to have or own 
syn. ttafltafcAfcaa; naflUUxo 

V* to inquire about 

(something) 
Syn, oafltdBOBfl 
adi. suppressing 
X. being reproduced 
X* became exposed 
a* suppression 
X. development; enrichment 



e 

ERIC 



119 

135 



16. pagsfilong (sulong 

17 • pamamayAni ' ( bay an i ' ) 

18. pay&k 

19. tu6n 

20. unagapay (agapay) 

Bokabularyong Teknikal 

1. agh&m 

2. bokasyon&l na pagsas&nay 

3. kaalaman (al&m) 

4. kamalayan (m&lay) 

5. kamangmang&n (roangm&ng) 

6 • kamulat&n (mul&t) 

7. makltid na pananaw 

8. raalikhain (likha*) 

9. mapanfiring kai?ip&n 

10. pananalikslk tsaliksik) 

11. panliponang kamalayan 



0* moving forward; progress 

syn. (sp.) Baasabaate 

B* predominance; prevalence 
Syn. BABfliflflibabav 
Add* simple; pure 
q. direction 
jj. to take the position 
along the side of 

a* science 

a* vocational training 

a* knowledge 

a* consciousness 

B* ignorance 

syn. kafcaaaabaa 

B* state or quality of 
being educated or 
cultured; literacy 

a* narrow vision 

B* creative 

B* inquisitive mind 

B* research 

B* social consciousness 



o 

ERIC 



120 

136 



MGA T ANONG: Sagutin ang mga sumusunod na among. 
Talakayin ang kahalagahan ng edukasyon sa isang 
Pilipino. Ano ang kanilang pakay sa pag-aaral? 
(2*3*4*6*7) 

Ano ang kaibahan ng pormal na edukasyon sa 
kaalamang napupulot sa gawain? Alin ang higit na 
mahalaga sa dalawa? Bakit? (9) 

Saan nagmula ang disiplinadong pag-aaral? Liwanagin 
ang teorya ng pilosopiya ng kamulatan. (10*11) 
Sa pananaw ng liberalismo* ano ang mga katangian ng isang 
•kumpletong tao'? Paano nakakatulong ang edukasyon 
sa pag-unlad niya? (12rl3) 

Nagbigay ng halimbawa ng bokasyonal na pagsasanay. Bakit 

lalong umiiral ngayon ang ispesyalisasyon? (15-17) 

Ayon sa may-akda* ano ang kinahihinatnan ng isang tao sa 

isang lipunang labis ang pag-i ispesyalisasyon? (19*21*22) 

Sa isang lipunang teknokt- tiko* anong uri ng edukasyon ang 

higit na mapapakinabangan: ang pormal o ispesyalisasyong 

pag-aaral? Ipagtanggol ang iyong sagot. 

Liwanagin ang ibig sabihin ng may-akda na ang orihinal na 

intensiyon ng pormal na pag-aaral ay upang maging daang 

tungo sa paglaya. (11-13) 

Ayon sa may-akda * anong uri ng edukasyon ang mahusay? di 
mahusay? (13-15* 18*19*21*22) 



121 

137 



D. MGA PAGSASAHAY 
1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

Hanaptn sa sanaysay ang sal Hang kasingkahulugan ng 
salita o mga sal Hang may salungguhit sa pangungusap 
9a Ibaba. Isulat muli ang pangungusap na gi nag omit ang 
saltta aa sanaysay. Ang bilang sa panaklong ang 
nagtuturo kung saan matatagpuan ang salita. 
1. Ang listong mag-aaral ay mahiilp sumagot sa guro.(l) 



2. Rallangan mo ng puhunan kung Bfl gfcafcflfcflg ka ng 
negosyo, (2) 



3. Ang pag-unla^ ng bayan ay ninanais ng mga mamamayan. (4) 



4. fiasfca ba ang pagpapahalaga sa edukasyon? (5) 



5. Ang karunungan ng tao ay maituturing na kayamanan. (7) 



6. Ang kaalamang napupulot sa pang-araw-araw na gawaln 
ay di nangangailangan ng tahasang patyfcufcufo . (9} 



7, Ang kakayahang maotapono ay nakakatulong sa pagpapa- 
lawak ng kaalaman ng ^ao. (12) 



9 

ERIC 



122 

138 



8* Panlaban sa Jtatdfitiabao ang edukasyon. (12) 



9. Maraming paroantasan ang DUMBflliOC sa raga kuisong 
nauukol sa turismo. (17) 



10. Nadalas roapabayaan ng mga paaralan sa Pilipinas ang 
paglinang ng oatdBOBO na kaisipan. (18) 



2. Pagsasanay Tungkol sa sanaysay 

a. Uriin ang mga sumusunod no pananal ita. Lagyan ng 
letrang A (Edukasyon tungo sa kamangmangan) o fl 
(Edukasyon tungo sa liberalismo) sa puwang: 
mmmmm 1 • bawa't tao ay likas na malaya 
Haaw4 2. makitid na pananaw 

nhmn 3* malawak na pagtanaw o panlipunang karaalayan na 
hasa sa wastong pagsisiyasat sa panlipunang 
kalagayan 

MMM « M 4. kakayahang mag-isip at makapagbuo ng 

pansariling kaisipan 
mmmm 5. labis na ispesyalisasyon 

6. nagdudulot ng kainulatan ukol sa pagkatao ng 



9 

ERIC 



123 

133 



isang indibiduwal at sa kanyang pangkasaysa- 
yang katayuan sa lipunan 
k 7. mapanlikhang kamalayan 

> 8* nabibigyan pansin ang bahagi lamang at 

napababayaan ang kabuuan 
. 9. pagpapaunlad ng roalavak na kamalayan ukol sa 

lipunan at kahihinatnan ng tao 
10* lirnitado ang kakayahang magdalumat at maghango 

ng konseptuwal na kaalaman sa di-pormal na 

par a an 

11. tinatalikuran ang mga kursong nauukol sa pag- 
linang ng malikhain at mapanuring kaisipan 

12. isang malayang pamilihan ng kaisipan 

13. nilimot ang paghubog ng mapagsuring kaisipan 

14. kakayahang mag-usisa at manga twi ran 



Isulat sa puwang ang 
1. 

bahagi 

kaalaman 

kabuuan 

kalasag 

kayamanan 



angkop na sagot: 

i spe syal i sasyon 
lahat 

liberalismo 
libingan 



124 140 



Itinuturing ng bawa't Pilipino na ang edukasyon 

ay isang 1. — nrt • Maraming sumusulpot at 

naglalaho sa lipunan nguni't ang 2 m r -r-rr ng isang 

tao ay dadalhin niya hangg&ng ea 3* . 

Edukasyon din ang 4. r . m _ laban sa kamangmangan 

at pagka-alipin. 

Ang pinakamaunlad at kumpletong taor sa palagay 

ng 5* mmmmm.9 ay yaong nalantad sa 6. , 

ng uri ng kaisipan. Ang labis na 7. m— ay isang 

uri ng kamangmangan. Ang naoibigyang pansin dito ay ang 

8. lamang at napapabayaan ang 9. - r ., nrvr , — 

2. 

gumagawa mapanlikhang 
makatao nag-iisip 
makina paglaya 
mapagpalaya piyesa 



Ang orihinal na intensiyon ng pormal na pag-aaral 
ay bilang daan tungo sa 1. m ^^ m ^ mmm ^* Ang kasalukuyang 

takbo ng paaralan ay di 2* at di 3 • 

Ang lipunan tuloy ay nagmimistulang isang malaking 

4. at ang mga tao'y dapat hubugin bilang 

maliliit na 5. . Ang mga paaralan ay tornohan 

ng mga taong 6. ^„„ t ^ nnrin lamang at hindi 7. > 



ERIC 



125 141 



lumillkha ng mga bagay nang walang 8. , 

kamalayan* 

Pagtalakay 

Sa iyong pa lag ay, ano ang nararapat na paraan upang 
magi rig uliran ang anyo ng edukasyonl 

Pagkatha 

Ano ang kahalagahan ng euukasyon para $a iyo at para sa 
iyong bayan? Ipaliwanag ang iyong sagot. 



TAGLISH O ENGALOG . . . PILIPIBO O FILIPINO 
Nay Mga "Pagpapaonlad" sa wika na Kabaligtaran ang Ibubunga 

Li way way A. Arceo 

A, BABASAHIN: Basahin ang suimsunod. 

Bata# Ni-rape... 1 
Ang ilang katagang nasa unahan nito ay ulo ng isang 
balitar at sapagka't nakalathala sa isang pahayagan sa 
Tagalog* *y binasa namin kung paano namin binabasa ang 
ating wika: B4tttiaaBaatia» walang titik na iiwan# 
binabasa kung paano nakasulat. Ba-ta* ni-ra-pe. Paul it- 
ulit naming binasa. Ba-ta... ni-ra-pe. Hindi namin 
maunawaan. Hanggang sa binasa namin ang kabuuan ng 
balita* at saka lamang namin naintindihanl 

"Isang batang babae, lablng-isang anyos (bakit 
hindi tinuloy na gulang* o ginamit ang onse 
anyos kung anyos ang gustong gamitin?) ang 
nl-rape ng sariling aaa. Ang pagsasanantala 
(al) ay nangyari nang wala ang asawang babae..." 

Hindi na namin tinapos ang pagbasa. Naisip namin na higit 
na madaling sulatin (ng peryodista) at intindihin (ng 
babasa) kung sabihing "isang batang babaeng labing-isang 
taong gulang ang Biaaaaftaflafcalah&fl. ng sariling ama nang 
wala ang ina." 

Dalawang bagay ang napansin namin agad sa 2 
B&akaJtAlAJla4 sa nasabing maikling balita. Kailangang 



a 

ERIC 



127 

143 



marunong ng tatlong wika ang babasa: Ingles* upang 
malaman kung ano ang rape; Espanyolr upang maintindihan 
ang anyos o alios; at Tagalog. Hindi rin PftitfttUlCflJL na 
ang paggamlt ng Baalasiaa Tagalog (ang unlABioa na-) ay 
hindi wastong isama sa isang a& l lfcajiasUflAi na Ingles 
(rape) . 

At hindi ba roawawalan ng k&killttbAll ang ano mang 3 
susulatin o sasabihin kung hindi naman maiintindihan? 
PAGPAPALAGO 0 PAGPAPAGULO? 

Ganito rin ang masasabi namin ukol sa karaniwan 4 
naming naririnig naman sa roaraming tagapagbalita sa 
radyo at telebisyon. Isang halimbawa ay ang may kinalaman 
din sa pagsasamantala. Aniya: ■ Dal agar Inabuso. ■ 
Maliwanag na ang ginamit na salita (abuso) ay hAnapgo 
sa salitang Ingles* na ang isang kahulugan ay ginahasa. 
Ngunit sa idyoma ng ating wika* ang abuso ay hlnango 
natin sa kahulugan sa Kastilar na hindi naman kataka- 
takang mangyari sapagka't mahigit sa tatlong aifllaaa 
nasa ilaliro ng kapangyarihan ng Espanya ang ating bayan. 
Sa gayon* batay sa ating wikar ang dalaga ay hindi 
ginahasa* kundi BlUft flttft lAfelfi&P lamang* inapir inagrab- 
yado. Tulad din* halimbawa* kung sasabihin natin sa 
isang bata ang "Abuso na v yan« al* o "Dcaabuso ka nal" 
na ang ibig lamang sabihin ay lumalabis na ang 



e 

ERIC 



128 

144 



inaasal. Ngunit sa pagpapatuloy sa balita* sinabi pa 
rin na "ang kabataang lalaki na na-pin-point ng biktima 
ay inaresto at matapos ang imbestlgasyon ay nakumbikto." 

Muli* sa balitang ito* ibig lamang ipaliwanag na 5 
napatunayang nagkasala ang lalaking itinuro ng biktima* 
dinakip at nahatulan. Nguni't sa paggamit ng katagang 
nakumbikto, lalong lumalabo ang ibig sabihin. Rung hindi 
nakababatid na ito ay hinango sa salitang Ingles na 
convictr na isa sa tampok sa balita# roawawalan ng 
kabuluhan ang balita. Samantala* higit na roadaling 
intindihin kung sasabihing "napatunayang nagkasala." At 
kung iisipin namin na ang dahilan* diumano* sa paggamit ng 
ganitong lengguwahe ay upang roaging simple ang sinasabi* 
at maging in sa panahon* ay lalo kaming naguguluhanl Sa 
amin* higit na madaling intindihin ang dinakip o hinuli* 
kaysa hiram na inaresto* mula sa banyagang salitang 
arrest. Isang bagay lamang ang nais naming sabihin: 
bakit tayo manghihiram kung mayroon naman tayo? Maging sa 
pang-araw-araw na buhay* kaya lamang tayo napipilitang 
manghiraro ay kung kinakapos o sadyang wala. 



o 

ERIC 



129 

145 



NOTES 



7 

Z&SLISB is a combination of the first syllable of 
Tagalog (TAG-) and the last syllable of English <-lisb). 
it is a hybrid form of speech where native speakers 
speaking Tagalog punctuate their language with words or 
phrases in English* This is a process referred to by 
linguists as "code-switching." Taglish is used to refer 
to the mixing of some English words with Tagalog. Both 
languages are mediums of instruction in the schools. 
Enaalaa* (Bag- from English and saloa tzom Tagalog) is 
another type of code-switching where sometimes people 
speaking perfectly fluent English will lapse into Tagalog. 

In elevators* restaurants* taxis* offices* schools* 
shops* on the telephone and televisions* in the streets 
and even in the newspaper* millions of Filipinos converse 
with each other in bits and pieces of two tongues— Tagalog 
and English. The Philippines is not the only country 
where people "code-switch" but experts say the practice 
may be more pervasive and widely understood here than 
anywhere else in the world. ("Asian Speech Pot Pourri" by 
Bob Secter* Honolulu Advertiser* January 5*1984). In some 
countries the educated upper classes revel in the purity 
of their English* sneering at the mongrelized version 
spoken at the lower rungs of society. In the Philippines* 
however* Taglish/Engalog is as likely to be heard in a 
university campus as on a street corner market. 

Despite its wide application* Taglish/Engalog is not 
strictly speaking* a new language. There are no rules for 
blending the two components and the only guideline is to 
use the words that best express one's thoughts. 

In 1935* taOAloa (officially called Ellipioa since 
1959) was proclaimed as the basis of the Philippine 
national language. However* the 1973 Constitution changed 
the name of the national language to Filipino . 

Section 3 (2) of the Constitution statess Vhe 
National Assembly shall take steps toward the development 
and formal adoption of a common national language to be 
known as Filipino. it looks like the Philippines is 
bereft of a national language. Filipino exists at present 
only as a notion; it doesn't have any linguistic body. 

The University of the Philippines uses the term 
EiliBiUfi synonymously with Tagalog* but with a more 
liberal use of English loan words. Some language experts 



9 

ERIC 



130 

146 



are of the opinion that perhaps in the future the National 
Assembly will convene and merely change the name of the 
Tagalog-based (now official language) fcilipino to Filipino 
(in accordance with the injunction of the 1973 
Constitution). In the meantime , Pillpino functions as the 
interim national language. ("A Requiem for Pilipino" by 
Teodoro Liamzon* In Essays lA Honor q£ Sanfclaoo gonad er . 



ERIC 



131 

147 



BOKABJLAKYO: Pag -oral an ang 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1 • kabuluhan 

2. kinakap6s (kap6s) 



3. maitatangl' (tangl 1 ) 

4, pinagmalabisan (labis) 

5 • pinagsamantalahan 

(samantala) 
6. slglo 

Bokabularyong Teknlkal 

1. hinango' (hAngo 1 ) 

2. pagkakalahad (lahad) 



sumusunod no salita. 

u* meaning; significance 

Syn. UtolttflAB 

X. being short of the 

needed or required 

quantity; being 

insufficient 
Syn. UBUfeulaBflaD 
X. can be regarded 

with special considera- 
tion or favor 
X* went beyond the normal 

bounds (e.g.* of 

behavior) 
X* raped 

syn. flioabaaa 

0* (Sp.) century 
syn. daafcaoQ 

X* derived or adapted from 

syn. waaiaw 

Q. narration; explanation 

syn. BaakaDdlivaaaa 



132 

143 



panlapl» ft# (Gram) affix 

pantlg-pantlg a&l. syllable by syllable 

salitang-ugat ft# (Gram.) root word 

unlapi a. (Gram.) prefix 



v 



133 

140 



K. MSA TANONG: Sagutin ang mga sumusunod no tanong. 

1* Ano ang tinatawag na "Taglish" o "Engalog"? May 
pagkakaiba ba ang kahulugan ng dalawa? Ano 
ang pinahihiwatig ng "Pilipino"? ng "Filipino"? 

2. Paano binabasa ang vikang Tagalog? Hakakasagabal 

ba ang ganitong uri ng pagbasa sa pang-unawa ng ilang 
salitang "Taglish"? Bumanggit ng halimbawa. Qi 

3. Para sa iyo# alin ang lalong madaling maunawaan: 

nlscaper iaabusQ» o pinagflamaptaiafrap? Alin ang iyong 
ginagamit? 

4. Nayroon bang ibang pagkakaiba sa kahulugan ang inabueo 
at ainahasa? inarpato at dinakip ? ipagtanggol ang 
iyong sagot. (4) 

5* Talakayin ang mga problemang maaaring ibunga ng pags^eama- 
sama ng Tagalog at ng ibang wikang banyaga tulad ng 
Inggles. (2?5) 

6. Sino o ano ang nagpapalaganap ng ganitong uri ng pananalita 
sa ngayon? (1*4) 

7. Bukod sa Ingles r ano pang mga ibang wikang banyaga 
ang napapasama sa ilang salitang "Tagalog?" 
Magbigay ng halimbawa. (2) 

8. Ano ang pinahihiwatig tungkol sa kaugaliang-Pilipino 
ang laganap na paggamit ng "taglish" ngayon? 

9. Ayon ka ba o hindi sa mga kuro-kuro ng may-akda? 
Nakasasama ba o nakabubuti ang paggamit ng Taglish? 
Patunayan ang iyong sagot. 



9 

ERIC 



134 

150 



MGA PAGSASAXAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Mga salltang magsingkahulugan 



1. glnalAw 

2. pinagsamantalah&n 

3. ginamltan ng lak&s 
4« pinuwersa 

(ang pagkababae) 
5. ginah&sa' 
ginahis 
ni-jLiae. 



- 'moved* touched 1 

- 'taken advantage of 

- 'used force' 

- 'taken by force' 



_ i 



raped' 



Lahat ng mga salltang ito ay may kahulugang "paggamit 
ng lakas o puwersa sa babae** Ang nauunang apat na sal it a 
ay madalas gamitin sa usap-usapan sapagka't hindi 
masyadong magaslaw o mahalay pakinggan. Ang pinakamadalas 
gamitin sa panitikan ay ftia&l&u nguni't sa mga 
pagsasalav jay ng krimen ang ginahaaa ay madalas gamitin. 
Ang salltang gipahlfl ay di-gaanong naririnig o nababasa. 
a. Ibigay ang iba't-ibang porma ng mga salltang 
swnusunod: 



1 Tapos 


Di- 


! 

-tapos I 

- r _i 


1 1. ginalaw 


1 Nasimulan 


! ! 
1 Di-Nasimulan 
! ! 
! ! 








135 






151 





1 

1 2. pinagsamantalahan 
I 

1 3. ginaaitan 
I 
I 
I 



(ng lakas) 



I 4» pinuwersa 
I 

1 5. ginahasa 
I- 



b. Anu-ano ang 
btlang a.? 

1. „„ M .aalatf ,.. 

2. 



mga sal Hang u$at ng pagsasanay $a 



4. 
5. 



3. 



fc. Anu-ano ang peril aping ginamtt: 
Banlanl 1.. __2 ri| 



uolapi, 



Gitlapi- in 



Hulani. 



d. PilUn ang mga banyagang (foreign) salita 
sa sumusunod: 

1. doktor mtMmm „ 9. manggagamot 

2. manunulat nf l 10. huwes 

3. makata inn n # abogado 

4. reporter mmmmm . 12. tinder a 



136 



1*9 



5. pulls 13. trabahador 

6* P^i 14. tsuper 

7. guro ..—.„. 15. empleyada 

8. nars 



2. Pagsasanny Tungkol sa Sanaysay 
Pagsasama-sama ng Tagalog at Ingles 
a. aaliAA: Paggamit ng panlaping Tagalog sa 

banyagang salita. Halimbawa: ni-rape 
Lcgyan ng angkop na panlapi ang mga sumusunod na 
pandiwa at ibigay ang kahulugan sa iagalog: 

1. swimming a. M 

b. _ 

2. tennis a. M 

b. ^ 

3. basketball a. 

b. _ 

4. baseball a, 

b. _ 

5. graduate a. ^ 

b. _ 

6. discourage a. ^ 

b. _ 

7. register a. 

b. 



MMU 



9 

ERIC 



137 

153 



8. approve a . 

b. 

9 * adapt a . 

b. 

b. Sa PaCitala Danaunaugjfp 

Alin sa iwmsunod ang Taglitihl Altn ang Engaloa f Altn 
ang di ninyo mauri sa dalawang Ito? 

1. Do get in touch naman. 

2. Enjoy ako sa Teen Worlfl . 

3. Alaro roof love kita. 

4. Going steady na ba sila? 

5. Forgiven na ba ako? 

6. Hiss na ba ninyo ako? 

7. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit one of my 
uncles na kapatid ng may-ari ng bahay ay laging 
galit sa akin. 

8 this concerns those who are in the Civil 

Service at iyon pang hindi pa nakasasali at covered 
ng Civil Service. 

9. I hope na magkaroon sana ng pelikula ang fave 
(favorite) teenstar kong si Arnold Gamboa. 

10. some schools are conducting review classes para sa 
kanila. 



9 

ERIC 



138 

154 



Sumulat ng ha I u-ha i ong wika. Isalln sa Tagalog o 
Ingles ang n\ga salt tang nasa loot ng pan ak I ong: 

1. I want to work (in order to help them) 

2. I am old enough to go steady (now) . 

3. Pat (Indeed) gave roe this tax form. 

4. Bumoto ako (para sa kanya) 

5. Sana'y laging may (artikulo) 



IsaMn sa Tagalog ang unang saknong ng nota tungkol 
sa pamagat o titulo ng sanaysay na I to. 



■ ^ — — — ■- 



Pagtalakay 

Dapat bang haluan ng salitang banyaga ang isang wtkal 



Bakit? 



139 



155 



4. Pagkatha 

Uulat ang inyong kuro-kuro tungkol 3 a kasamaan o 
kabuluhan ng wtkang puro 0 waiting halo. 



DALAHAHG WIKA# I SANG DIHA 
Genoveva Edroza-Matute 



A. BABASAHIN: Basahin ang swmsunod. 

Noong ika-19 ng Hunyo* 1974r pinalabas ng Kagawaran 1 
ng Edukasyon at Kultura bllang pag-alinsunod sa patakarang 
pambansa ang Kautusang Pangkagawaran Big. 25 r Serye 1974* 
ito'y aaatatakda ng edukasyon sa dalavang wika o 
bilinggwal sa labat ng ating mga paaralanr parobayan man o 
pansarili. 

Mahabar lubaJLslubAk* mabator roatinikr matarik ang 2 
landas na tinahak ng wikang Pilipino bago narating ang 
kasalukuyang kalagayan sa edukasyong bilinggwal... 
BAWAL MAGSALITA SA TAGALOG 

Nagsimula ang aroing paaralan sa panahon ng mga 3 
Amerikano rito. Sa Unang Baitang pa lamang ay bawal na 
ang pagsasalita sa sariling wika. Ang guro namin noon ay 
nakasaya't bare at ang saya niya ay may malalim na bulsa. 
Ang bulsa niya'y hindi nawawalan ng mga sili — fiXliaa 
laJuuiA' maliliit na ailing ubod ng aanghang. Sa sandaling 
makarinig siya ng batang nagsalita ng Tagalog* lapit siya 
agadr dukot sa bulsa* subo ng si ling labuyo sa bata. At 
mayroon pa. May nakahanda na siyang kapirasong karto l lna 
na may taling pabilogr pakuwintas. Ganito ang nakasulat 



ERIC ; 



141 

157 



sa kartolina: X was caught speaking the dialect. 

Pagkasubo ng si ling labuyo sa bata* isasabit niya sa leeg 
nito ang kartolina. Sa ganitong paraan ay naitatak na sa 
kanyang kabuuan ang k risen. Ang krimen ng pagkakasalita 
sa kanyang sari ling wika. 

Limampu't tatlong taon pagkalipasr sariwang-sariwa pa 4 
sa aming alaala ang gayong pangyayari. Bakit kaya? 
Marahilr sapagka't sa murang gulang na yaonr kami'y 
tahiroik nang naghihimagsik sa aming sarili. B sa 
natapakan ako ng katabi ko el Nasakitl Natural § 
lahBhulalM ako ng Aruyl Iisipln ko pa ba iyon sa Ingles? 
Hihlntayin ko pa bang sakalipas ang llaang sandal i o 
narahil* saapung sandal ir at kapag naisip ko na ang 
salitang Ingles* ay sake pa ako bubulalas ng Ouch? Kay 
tagal namang panahon sa pagitan ng pagkakatapak at ng 
pagbulalas ng karampatang damdamin. 
DIGMAAN: TAGALOG VS. INGLES 

sinimulang ituro sa mga paaralan — sa ikaapat na 5 
taon ng mataas na paaralan at sa ikalawang taon ng mga 
paaralang normal — ang noo'y tinatawag na Filipino 
National Language. Noon na rin nagsimula ang iba't ibang 
palagay tungkol sa kung ano bang talaga ang Wikang 
Pambansa. Tagalog? Alin sa mga uri ng Tagalog? Tagalog- 
Bulakan? Tagalog-Maynila? Puristang Tagalog? At dito na 



o 

ERIC 



142 

15o 



isinilang ang salumpuvit* saksisid* hatinig — sa halip na 
ailya* submarinor telepono — tat long salitang hanggang sa 
kasalukuyan ay palaging inuungkat-ungkat sa tuwing nais 
mapagtawanan ang wikang Pilipino* sa tuwing ibig 
insultuhin o hamakin ito# sa tuwing nais roang-inis sa mga 
m&k&Uik&. Ang nasabing tatlong salita ay ni hindi 
nakarating sa unang base kung baga sa baseball sapagkat 
walang gumagamit sa mga ito* lalo pa nga sa mga paaralan. 

Sumunod naman ang tahimik na digmaan sa mga klaseng 6 
Tagalog at Ingles. Sabi ng mga guro sa Ingles "If I bear 
you speak one Tagalog word* 1*11 deduct five percent from 
your grade." Nagkalat ang mga Speak English sa kanilang 
mga si lid. Gumanti naman ang mga guro sa Tagalog* "Kapag 
nakarinig ako ng isang salitang Ingles sa klase kor 
babawasan ko ng sampung bahagdan ang inyong antas." 

Yaon din ang panahong kung may dala kayong magasing 7 
Tagalog* binabaligtad ninyo ito sa pagdala* sapagkat 
min^mata kayo kung bumabasa kayo ng Tagalog. 

At yaon din ang panahong sa pagtuturo ng wikang 8 
pambansa* ang binibigyang diin ay kalatila* balarila at 
balarila pa. Nga Baaauaaiaa* Q&aahAliB' Ba&tttkaX' 
B&adiKA' paaflsiicl — mga katuturan nitor mga tUtttunia sa 
paggamit sa mga ito. 

Ang paglaganap ng pagtuturo ng sariling wika sa iba 9 



o 

ERIC 



143 

15J 



pang mga baitang ay napasimulan noong panahon ng nananakon 
dito ng mga Rapon. «Maka^flamha#» wika nga» ang vikang 
pambansa* noong panahon dito ng mga Bapon. Hindi 
sapagka't plnahalagahan ng mga bagong panginoon ang wika 
natinr kundi sapagka't galit sila sa wika ng kalaban 
nilang Amerikano. 
MULING PANG I NG I BAB AW NG INGLES 

Nguni't kasabay ng pagbabalik ng diumano'y mga 10 
"tagapagpalayang" Amerikano* ang panainoihabaw na rouli ng 
wikang Ingles. Nasok na muli sa bulwagan ang panauhing 
Ingles at nagbalik na muli sa batalan ang sisilip-silip na 
may-ari ng bahay. Tunay# itinuro nga ang sariling wika sa 
mga paaralanr nguni't dala-dalawampu at tatlo-tatlumpung 
sandali lamang sa bawa't baitang at isa-isang oras sa 
bawa't kurso sa mga dalubhasaan. Ang Ingles ay pinag- 
uukulan ng 32 yunits* ang Kastila ng 24 yunits* ang Wikang 
Pambansa ng 12 yunits* na pinagpipilitan pang kiuuikaa ng 
isang yunit. Tunay na ang huli'y naging maralitang 
nakikipanuluyan sa maririwasang kamag-anak. 

Nagkabi-kabila ang mga kalaban ng wika: 11 

Bakit Tagalog ang naging wikang pambansa? Rigit na 12 
marami ang Bisaya* bakit Tagalog ang napili? 

Bakit tinawag na Pilipino? HanalAt na kayo sa 13 
kapapaliwanag* Ang katwiran: Sa pagturo ng Ingles > hindi 



o 

ERIC 



144 

160 



na tinatawag itong English Language kung di English na 
lamang* hindi na tinatawag na Spanish Language kung di 
Spanish lamang. Kaya* Pllipino na lamang at hindi na 
Filipino National Language. 

Sa bawa't paaralan ay ipinakikipaglaban ang karapatan 14 
ng wikang Pilipino na roanatili kahit sa bafcaiaa ng 
sariling bahay* huwag na lamang papanaugin pa sa sllong . 

Sa mga pahayagang paropaaralan ay nalLikiftlUlfl ang 15 
Fitak-Pilipino sa isang sulok na lumaki-lumiit ayon sa 
pag-unti o pagdami ng mga lathalain sa Ingles* 

Sa isang pulong ng mga guro* si G. Gerardo Flores* 16 
noo'y Pangalawang Pangulo ng pangunahing dalubhasaan sa 
pagguguro* ay nagsabi nang ganito: "In my eleven years at 
the ONE SCO in Paris* I was often embarrassed by a question 
that was often asked me by delegates from other countries* 
They asked* 'Nr. Flores* why is it that in all countries 
of the world* except your own* their national language is 
always first* any foreign language comes second? Why is 
it that in your country* a foreign language is first* and 
your national language comes second? 1 I couldn't answer 
that question then as I still can't answer it now** 
Bumaling sa amin si G. Flores at kami raw ang sumagot sa 
katanungang iyon na hindi niya masagot. Ito ang naging 
kasagutan namin: "Mr* Flores* in the first place* the 



e 

ERIC 



145 



question is wrong. In this country* the national language 
is not second. English with 32 units in college and is 
the nedies of instruction in all schools* Is of course* 
first. Spanish with 24 units in college is second. The 
national language with 12 units is third. We are lucky* 
we have only three languages, if we had four* I'm sure 
ours will be fourth.* 
"DOLLAR DIPLOMACY* SA WIKA 

Kabi-kabila ang mga iskolarsip* travel grants* mga 17 
Baaaaalikaik na tinutustusan* lalo na sa pagtuturo ng 
Ir.gles. Gulat na gulat kami nang minsan kami'y alukin ng 
iskolarsip — madadala ang suweldor tutustusan ant lahat- 
lahatr makapaglalakbay pa sa ilang bahagi ng Estados 
Unidos — nang hindi naman kami naghaharap ng ano roang 
kahilingan sa ano mang iskolarsip. Ano ang kukunin namin 
doon# ang tanong namin. Pagtuturo ng ingles. Aba* wala 
kaming tangkang lumipat sa Ingles; mananatili kami sa 
Pilipino. Or e ano iyon? Magagamit din iyon sa Pilipino. 
Haraming salamat* nguni't...ialok na ninyo sa iba. 

Ang mga naturan ay hindi binabanggit dito upang 18 
itanghal ang sarili o magpakabayani ng wika* kung di upang 
maipakita ang isang bahagi ng tinatawag na "dollar 
diplomacy" na isa sa maraming tinik sa wikang Pilipino. 

Sa tulong ng panunustos ng mga foundations? lumitaw 19 



e 

ERIC 



146 

162 



ang iba't ibang uri ng "pananaliksik". Naririto ang ilang 
" huklap " ng ilang "pananaliksik": 

1* Kahit sa isang lalawigang taal na Tagalog* higit 
na mabisa ang pagtuturo kung gagawin sa Ingles kaysa kung 
gagawin sa Tagalog* 

2. Higit na maraming tao ang pumapanlo sa paggaroit 
ng Ingles kaysa Tagalog. 

3. Sa dalawampu't apat na pagkakataong gagamitan ng 
wika# gaya ng pamimili* pagsakay sa bus* pagtatanong ng 
diieksiyon* at iba par Ingles ang ginagamit sa dalawampu't 
tatlo; sa isang pagkakataon laroang ginagamit ang Tagalog 
— sa pakikipag-usap sa mga utusan. 

4. Kapag sariling wika ang ginagamit ng isang tao* 
xpinalalagay na siya ay di-mapagkakatiwalaan* tamadr di- 
matapatr at iba pang di-kanais-nais kaysa kung siya'y 
guroagamit ng Ingles. «. 

PHILIPHINOW DAW 

Dahil marahil sa mga naturang "tuklas" ng mga 20 
naturang "pananaliksik*" kahit mga katutubong salitang 
Pilipino ay pinilit pa ring ftiaaatuaoa na Amerikano ng 
ilan nating mga kababayan. Ang Presidente Magsaysay ay 
naging President Magsigh-sigh; ang Evangelista Street ay 
naging Evan- jhe-1 is-tah Street; ang Manila ay naging 
Manela; ang Korehidor ay naging Corregidor. At minsanr 



o 

ERIC 



147 

163 



isang Pilipinang smarty ang nagtanong* habang binabasa sa 
kapirasong papel ang aming pangalan. Birap na hirap siya 
sa pagbasa sa aming pangalan na gayong simple naman ang 
pagkakasulat at kung bakit pinakakahira-hirapan niyang 
basahin. Sa wakas* ganito ang nasabi niya: Ahr yuh 
Missush ... Missush ... Jhe ... Jhe ... ne ...vivh Ma ... 
chu ... chey? Na sinagot naman namin ng# "Hot I am Mrs* 
He-no-ve-va Ma-tu-te." 

Nguni't ang pinaka-koronang tinik na ipinutong sa 21 
wika ay utang sa nakaraang Con-Con 1 (s.l.n.) nang sang- 
ayunan nito ang Ingles* Espanyol at Arabe subali't hindi 
ang Pilipino. 

BILINGGWALISMO: BAG0N6 P AG-ASA 

Sa dulo ng ganyang kahaba* kalubakr kabato* katinik* 22 
katarik na landas na tinahak ng wikang Pilipino ay tila 
narito na ang kasagutan sa maraming katanungan. Ang 
edukasyong bilinggwal* ang edukasyong gagemitan ng 
dalawang wika* ng Pilipino at Ingles. 



1 

Con-con - the Constitutional Convention of 1973 which 
relegated Pilipino to be one of the official languages 
rather than the national language* a mere name without any 
linguistic reality. In the meantime Pilipino acts as the 
interim national language. Many linguists hope that in 
the near future* the Filipinos will declare Pilipino their 
national language spelled with an "F" instead of a *P N . 



o 

ERIC 



148 

164 



Maraming pakahulugan ang tinatawag na edukasyong 23 
Mlinggwal. Sa iba't ibang panig ng Estados Unidosr ang 
edukasyong bilinggwal ay nangangahulugan ng pagtuturo ng 
Ingles at Pilipino sa mga pamayanang nakararami ang mga 
Pilipino? ng Ingles at Porto Ricano sa mga pamayanang 
nakararami ang mga Porto Ricanor at iba pa. 
Bilinggwalismo rin ang tawag sa gamit ng pinaghalu-halong 
wika — Engalogr kung ma rami ang Ingles sa Tagalog; 
Taglishr kung marami ang Tagalog sa Ingles. 

Sa Kautusang Pangkagawaran Big. 25r Serye 1974* 24 
i&linaw ang ibinigay na katuturan sa edukasyong 
Jilinggwal: magkahiwalay na gamit ng Ingles at Pilipino sa 
tiyak na aralin. Ingles ang gagamitin sa mga sumusunod na 
aralin: English Language* Science at Mathematics. 
Pilipino ang gagamitin sa pagtuturo ng mga sumusunod na 
aralin: Wikang Pilipinor Kalusugaru Araling Panlipunaiw 
Wastong Pag-uugalir Pagpavalakas ng Katawanr at Edukasyong 
Panggawain. 

HAKBANG MULANG BATALAN TUNGONG BULWAGAN 

Isa pang katanungang paulit-ulit na humahadlang sa 25 
mabilis na pagtanggap ng ilang di-taal na Tagalog sa 
wikang Pilipino bilang wikang pambansa ay ito: Ano ang 
pagkakaiba ng Tagalog at Pilipino* o hindi ba iisa iyan? 
Sagot: Ano man ang it:- ?'. *v^, maging gusali man o wika* 



9 

ERIC 



149 

166 



kailangan ang batayarw anc, saligarw ang pagtatayuanr ang 
pagpapatungan. Nguni't bakit Tagalog at hindi Bisaya o 
Ilukano o Bikol? Sapagka't sa kasimu-simulaan* bago pa man 
itinatag ang kauna-unahang Surian ng Wikang Pambansa* sa 
mga pag-aaral na ginawa ay lumitaw nang Tagalog ang 
ginagamit ng pinakamaraming Pilipino (bagaman higit ang 
bilung ng guinagaroit ng Bisaya* ito nama'y hat i-hat i at 
hindi nagkakaunawaan: iba ang Waray sa Hiligaynon &a 
Sebuwano sa Ilonggo). Tagalog din ang may pinakamayamang 
nasusulat sa panitikan. Ito rin ang wikang ginagamit sa 
pangulong-lunsod na pinagtitipunan ng maraming tao dahil 
sa kalakalanr pag-aaral # kadahilanang sosyalr at iba par 
kaya't wikang pinakagamitin at la long maflaling lumaganap. 

Ang edukasyong bilinggwal sa ating mga paaralan ay 26 
isang tiyak na hakbang upang ang Pilipino ay makapasok na 
mula sa batalan hanggang sa bulwagan ng sari ling tahanan 
upang makasarobahay ang panauhing wikang Ingles. Isang 
hakbang na pagsusumundan ng isa pa sa darating na panahon; 
ang pagmamay-ari nito ng buong bulwagan. 

At sa tiyak na katanungang usunodr na ngayon pa'y 27 
roadalas na ring itinatanong: Paano tayo uunladr 
halimbawa'y sa siyensiya o agham# at sa matematika# kung 
mawawala ang Ingles at mapapalitan ng Pilipino — ay isa 
ring tanong ang kasagutan: Sa Rusya ba na nauna pa sa 




150 



16G 



Estados Unidos sa kalawakan* Ingles ang ginaganit? Rusol 
Sa Alemanya na isa sa pinakamaunlad na bansa sa daigdig* 
Ingles ba ang wika? Aleroanl Sa Hapon na pinakamayaman 
ngayon sa Asya* Ingles ba ang wikang ginagamit? Niponggol 



ERIC 



151 

167 



2. lub&k-lubak 



BOKABULARfO: Pag-aralan ang ruga sumusunod no salita. 
Bokabularyong Pangkaraniwan 

1. batalan q. a roofless bamboo 

structure (platform) 
built at the rear of a 
barrio house* usually 
adjoining the kitchen* 
for use in bathing* 
washing* etc. 
adi. full of or covered with 
potholes* referring 
especially to roads 
X. will utter a cry out of 

passion* anger 
syn. BaBdfiasiflav 
31* put as a provision 

(in a law or ordinance) 
X* became hoarse* esp. 
through excessive 
speaking 
B* the occupation or taking 
over of a place* esp. 
by an enemy force 
V* gave importance to 
something or somebody 



3. mabubulal&s 

(bulalas) 

4. nagtatakda' (takda') 

5. namalat (mal&t) 



6. panan&kop (sak6p) 



7, pinahalagahan 
(halag&) 



152 



lea 



8, siling labfiyo* 



9. sllong 

Sokabularyong Teknikal 

1. balarila 1 



2. kartollnc* 

3. kurutan (kur6t) 

4. makawika 1 (wlka') 

5. roinamata (mata) 

6. nakatsaroba (t samba) 



153 



q. (Bot.) Cayenne or 
Spanish pepper plant 
bearing fruits having 
very sharp taste and are 
used as condiment; the 
fruit of this plant 

q. the space or part under 
a house in a barrio* 
where animals are kept 

q. 1. grammar 

2. the grammar book of 
the Pilipino national 
language 
q. (Sp.) a finer stiff 

pasteboard or cardboard 
X* to pinch 
ddi. language minded/ 

referring to a person 
jj. being belittled; looked 

down on 
X* (Slang) able to hit upon 

good fortune through sheer 

luck 



160 



7* nakikisfino 1 (suno 1 ) 

8. pananaliksik (salikslk) 

9. pandlwa 1 

10. panghailp 

11. pangingib&baw (ib&baw) 
12 • pangng&lan 

13. pang-fir i* 

14. pantfikoy 

15. pinagtun6g (tun6g) 

16. punap&nig (p&nig) 

17. taal 

18. tuklas 

19. tuntfinin 



3t. sharing a space with 
someone in occupying a 
place 

a* research 

a* (Gram.) verb 

a* (Gram.) pronoun 

a* predominance 

a* (Gram*) noun 

a* (Gram) adjective 

a* (Gram.) article 

it. made something sound 
like something else 

X. taking side with 

add.* native; indigenous 

a* findings 

a* rules r esp. on how to 
use something e.g.* 
grammar 



154 

170 



K, MGA T AMONG: Saguttn ang mga sumuaunod no tanong, 

1. Bakit Tagalog ang ginawang Witcang Pambansa ng 
Pilipinas? (25) 

2. Ano ang ginagawang pacusa sa mga batang estudyante 
na roahuling nagsasalita ng Tagalog sa klase noong 
panahon ng mga Airier ik ano sa Pllipinas? (3) 

3. Ano ang ginagawa ng mga makawika upang maging 
•Puristang Tagalog' ang ilang salita? Bakit hindi 
ito lumaganap? (5) 

4. Ano ang tingin sa Wikang Pambansa noong panahon ng 
mga Aroerikano? Sa ngayon? Paano mapapatunayan 
ito? (6,10/15,16,19,21) 

5. Ano ang binibigyang diin sa pagtuturo ng Wikang 
Pambansa noong panahon ng mga Amerikano? Ano ang 
iyong palagay sa ganitony paraan ng pagtuturo ng 
wika? (8) 

6. Paano nakabuti sa sariling wika ang pagsakop ng mga 
Hapones sa Pllipinas? (9) 

7. Bumanggit ng ilang "tuklas" ng pananaliksik na 
ginawa tungkol sa kapakinabangan ng pagtuturo ng 
Inggles. (19) 

8. Bakit lalong pinahahalagahan ang ibang wika, 
tulad ng Ingles kaysa sa sariling wika? Ayon ka 
ba rito? Bakit? 



o 

ERIC 



155 

171 



9, Ano ang tinatawag na edukasyong bilingwal? May 
kabutihan ba o kasanaang idinudulot ang sistemang 
ito? Patunayan ang iyong sacot. (22r24) 

10. Karaniwan nang tinatawag na isang diyalekto (dialect) 
ang Tagalog. Ayon ka ba sa tukoy na ito? Ano ang 
kaibahan ng diyalekto sa lengguahe o wika? 

11. Ano ang paniniwala ng may-akda 6a hinaharap ng 

wikang Pilipino? Ayon ka ba o hindi sa kanyang 
palagay na uunlad din ang Pilipinas kahit na 
Pilipino lamang ang gamitin? Talakayin ang iyong 
sagot. 



o 

ERIC 



156 

172 



KGA PAGSASJUi&Y 

1* Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Nga salita tungkol sa edukasyon 



1* agh&in 

2. Arallng Panliponan 



3. balarila' 

4. kagawaran 
5* Kalusdgan 

6. Kautusang Pangkagawaran 

7. edukasyong bilingguwal 

8. Edukasy6ng Panggawain 

9* mataas na paaralan 

10. mablsa* 

11. paaralang normal 

12. paaralang pambayan 
13* paaralang pansarili 

14. Pagpapalakas ng Katawan 

15. pananalikslk 



siyensiya 

pag-aaral tungkol sa lipunan 
o sa pakiklpamuhay sa 
kapwa 

gramatika 

departamento 

kurso sa pag-aalaga ng 

katawan 
ordlnansang pan depart amen to 
dalawang wika ang gamit sa 

pagtuturo at pag-aaral 
pag-aaral tungkol o para sa 

hanapbuhay 
hay iskul 
epektibo 

eskuela ng mga guro o 
maestra 

paaralang panlahat o publiko 
paaralang pribado o may 

bayad; kolehiyo 
atletiks 
pagsusuri 



157 



17 J 



16. pOlong 

17. sarlling wlka' 



- raiting 

- wikang ginamit sa kamusrausan; 
vikang kinagisnan 

- diskubre 

- prinero gcado 

- pag-aaral ng raagandang ugali 
o nodo 

- opisyal na wika ng buong 

bayan (Pilipino sa 
Pilipinas) 

Garni tin ang limang salita sa pangungusap: 

1 • > — — ^ ^^.^^^^ . 



18. tuklas 

19. flnang balt&ng 

20. Wast6ng Pag-uug&li 1 

21. wikang parabansa' 



2. 
3. 
4. 
5. 



b. Paglilikha ng salita sa Tags'og 

Anu-anong salita ang p i nag soma- sama sa sumusunod? 



1. salumpuwit 
(silya) 



2. saksisid 



(subraarino) 



3. hatinig mmm 

(telepono) 

4. tatsulok 

(triyanggulo) 



5. parisukat 



(kuadrado) 



158 

174 



• Pagsesanay Tungkol sa Sanaysay 
Ilagay ang wastong aagot sa puwang: 

Ang 1. TT^-r-nw-nm ang nagtakda ng edukasyon sa 

dalawang wika. 

Moong panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas bawal ang 
magsalita ng 2. mmmmmmmmmmtltmmmm ^ Rapag nagsalita ka nito# 
susubuan ka ng 3. ^ n ^ mnnr% at sasabitan ka ng 4. 

mmmmm-mmm*mmmmm °9 gUrO BIO* 

Itinatago ang pagbabasa sa magasing Tagalog sapagka't 
5. M , — „ ng kapwa. 

Noong panahon ng 6. m M naging roalaganap ang 

pagtuturo ng Tagalog. Nang bumalik ang mga Amerikano 

nangibabaw na naman ang paggamit ng 7. m-m-r ■ 

Tagalog ang naplllng wlkang pambansa dahll sa ito ang wikang 

8» 1 it-rrrt * 9- rrrTf«nnn tmmmmm ' at 10* . 

Ang 11. ang batayan ng Pllipino. 

Ang edukasyong bilingguwal sa Pilipinas ay ang 
magkahiwalay na gamit ng Ingles at Pilipino. ingles ang 
gagamitin sa 12. - t - n „ n - inn - t - innnnn i 13. MIMffTrmi . rt - t nn ri t li . t -., at 
14. 

Samantalang Pilipino ang gagamitin sa pagtuturo ng 

15* ■ ' 16. IHMhtMIMi 9 17 ~ — [r . trt l 

18* MMMMI«WMWMHMMMl' 19* WW— MMItMHMIM &t 20. UWWW WMW » 

Ngayon# salamat sa edukasyong bilingguwal sa mga 
paaralanr nasa 21. m ^ mmmmMm%mmmkm . na ng sariling tahanan ang 
Pilipino* hindi sa batalan. 

159 

175 



ERIC 



3. Pagtalakay 

a. Sang -ay on ba kayo na Piltptno (base $a Tagalog) ang 
dapat no vtikang pambansa ng Ptlipinast Bakttt 

b. Nararapat bang manatiling Ingles ang isa sa wtka 
ng paaralan sa Pilipinasl Bakitt 

4 . Pagkatha 

Ipaltvanag ang kahulugan ng pamagat ng scriaysay. Sumilat 
ng malkling komposisyon tungkol d(to. 



160 

176 



NAGBIBIBIS AUG KANAYUHAH 
Sa Paokamulat no aga Magsasaka* Kahit Bundok Ay 

Gloria Villaraza Guzman 

A. BABASAHIN: Basahin ang sumusunod, 

Nakalatag ang matingkad na lunti sa abot ng tanaw. 1 
Mapapatlangan lamang ito ng mangilan-ngilang kubo at inga 
punongkahoy. At sa abot rin ng tanaw* roakinis at tuwid 
ang hanay ng mga tanim. Pant ay-pan tay ang laki ng 
namumunong mga palsy* at magkakatulad ang dami ng mga 
fiuul- Ang damo'y matatanaw lamang sa mga pilapil sa buong 
kalawakang hinahagod ng paningin. 

Naroroon sila sa gltnang bukid: may nangayuko sa 2 
pagbubunot ng damo sa pagitan ng mga tanim* may 
nagpapagulong ng roaliit na makinang panugpfi ng damo. Sa 
gawi pa roonr may nagsisipagsabog ng pataba. At sa 
kalayuam may magkakatulong na nagbubomba ng tanim. 

Sa pagsasaka raw ngayon ay kailangang ttft gal ttftB nang 3 
tulad sa pagsisinop sa isang munting bakuran. 
Binabalangkaa round ang magiging kaanyuan ng bukid bago ito 
lU&UAfliU* At bago pa rin balangkasin ang aktuwal na 
pagsasaka* binabalangkas rouna ang magiging badyet at 
panahong ilalaan sa pagpoprograroa ng tanim at ng kailangan 
nitong tubig* pataba* at mga gamot laban sa sakit at 



ERIC 



161 

177 



kuliaap. 

Nakahanda na ngayon ang magsasaka sa pagharap ng mga 4 
gawain sa kanyang bukid* sa pakikitungo sa inga tauhan ng 
pamahalaang dapat inaging kaugnay niya sa panahon ng 
pagsasaka* sa inga kapwa magsasakang dapat makaugnay sa 
iba't-ibang gawain sa magkakaratig nilang mga bukid* 
Lulubog-lilitaw caw ngayon ang magsasaka nang hindi nag- 
iisa lamang* kundi bilang bahagi ng isang pangkat ng may 
maaJLflkfldilt na bukid na sinisilbihan ng iisang turnout o 
labapan ng tubig buhat sa malalaking kanal ng patubig. 

At ang magsasaka sa ngayon* maging siya'y 5 
labingwalong taong gulang pa lamang o kaya'y isa nang 
matandang may mga afift £& fcllhod' malamang ay nanggaling na 
sa isa o dalawang seminar tungkol sa pagtatanim ng palay* 
sa paghahalaman* sa paghahayupan* sa pakikisama sa kapwa 
magsasaka* pakikitungo sa teknisyan* pagbabadyet at 
pagprograroa ng kanyang kinikita o kikitain* At maging 
tungkol sa pamamahala ng isang ocganisasyon* 0 sa pag- 
aasikaso sa isang bangko. 0 pagpapatakbo sa pamilihan ng 
palay at iba't ibang mga produkto sa bukid. 

Ano ang naidudulot ng ganitong bagong kaisipan at 6 
bagong kasanayan sa isang magsasaka? 0 sa kalipunan ng 
mga magsasaka? 



3 

ERIC 



162 

17d 



Gaygi yin natin ang ilang bayan-bayan sa Gitnang 7 
Lusonr at damhfn natin ang pulso ng roga magsasakang ito. 
UGNAYAN NG MGA MAGSASAKA 

Sa bayan ng Plaride n * Bulakan# hindi lamang pangulo 8 
si Nang Delfin sa Katipunr ng roga Saroahang Nayon. 
Natural laroang na roaging isang pangulo rouna siya ng 
sari ling Saroahang Nayon ng kanyang pookr sa Banga Dos. At 
bilang pangulo sa kanilang nayon* nahilingan rin si Mang 
Delfin na roarouno sa isang kompak# o kalipunan ng roga 
roagkakadiit na bukiring pinatutubigan buhat sa iisang 
turnout. 

Ang roagkakasanib na ahensiya ng pamahalaan* na roay 9 
kinalaman sa agrikultura ng bansa# ang siyang naroaroahala 
sa pagpapatakbo ng conpact farros. Tinatayuan ng roga 
ahensiyang ito ang pagdudulot sa roagkakaanib na magsasaka 
ng lah t ng pangangailangang kayany idulot ng gobyerno: 
puhunan sa gagawing pagtataniro hanggang roakaani at 
roafrag&AV; sila# katiyakan sa daroi ng tubig na kailangatu 
tangkil'k ang presyo sa patahang bibilhin* sapat na garoot 
na paroboroba sa taniror at roaging sa pagdudulot ng daang- 
nayon sa pinakamalapit na pookr upang hindi roasaktan ang 
mac ; ka sa pagpapahakot ng roga kailangan sa bukid sa 
pan_ )i ng pacjtatanim* at pagpapahakot naroan sa palay 
pagkaani. 




163 



170 



"Sa pagkokompak* na tinavag naming Balikatan para sa 10 
aming Compact Farm No* IS napatunayan naming iHm&flsifttAa 
ang hindi nag-aalaga ng taninw ang mga bukid na nasa labas 
ng aming kompak. Mar ami iyon» "*t mahina ang naging ani. 
SA DULO NG RANAL-PATUBIG 

Sa pagdalaw natin sa nayon ng Suklayin* dating 11 
tinatawag na Sityo sa bayan ng Arayatr aabutin n>*tin ang 
paglalahad ng mga magsasakar na kung kailangan ang tubig 
ay hindi dumarating at kung hindi naman kailangan ay 
humuhugos ang baha. 

Ang Rapitan ng Barangay ay may handog sa 12 
superintendente ng patubig sa Gapan* si Inhinyero Mar 
Santos* na kaharap sa mga sandaling yaon sa Suklayin. 
"Inhinyero Santos t kung inyo pong mamarapatin kami ritong 
taga-Sityo'y naghahandog: sa pagpapaayos ninyo nitong 
kanal ng patubig nam in f" sabi ni Kapitan Leoncio Velasco* 
"bayaan sana ninyo kaming mga magsasakang tagarito na sa 
aming nayon ang gumawa sa bahag^ ng kanal na nakatapat sa 
aming mga bukid." Tuman&w siya sa nangakapaligid na mga 
kanayon* "Napagkaisahan na po namin ritor na kung 
inangyayari ang biyayang iyon ... pagbayad sa amin ng NXA 
sa pagawaing iyon# hindi namin tatanggapin ang 50% ng 
cash# kundi ibabayad namin sa aming mga attA&Q. aa UfiA sa 
patubig." 




164 



ISO 



At inilahad rin ni Kapitan Velasco* "Ito pong 13 
tanimang ito# sinabi naming inga taga-Suklayin sa aroing 
alkalde* si Mayor Benigno Espino* na ngayong tag-araw ay 
hindi na kami makikihati pa sa paggainit ng tubig ng ibang 
mga nayon rito sa Arayat. Nagkaisa na po kaming magtanim 
ng BAktfAH*" 

At isa pang sitwasyon sa isa ring dulo ng kanal na 14 
umaabot naman sa Bulakan ang nangyayari sa Bagong Silangr 
San Miguel. Nakadiit na sa mga bukid ng Bagong Silang ang 
mga taiahiban ng Candaba Swamps* 

"Dito po sa amin*" sabi ni G. Vicente Macaso* na 15 
pangulo ng Samahang Nayon* "sana'y ntabuti-buti na ang 
daloy ng tubig kahi't naririto kami sa dulo. Kaya lamang* 
maganda na sana ang ayos ng aming pa lay kundi sa dami ng 
daga buhat diyan sa naggugubat na talahiban ng Candaba 
Swamps. 

"Nagkakaisa po kaming mag-Operation Linis bago 16 
magtaniroan. Nguni't ngayong may bunga na ang palay* anuman 
ang aaia ay hindi na kakagat ang daga. Aso po ang aming 
mga katulong na siyang humuhukay sa mga lungga ng daga at 
saka nanghuhuli sa kanila." 

Inilahad ni G. Macaso na za loob ng dalawang linggong 17 
may butil na ang kanyang pa lay* may sampung ulit na siyang 
lumalabas sa gabi* upang mangilaw sa daga sa kanyang 



165 



a 

ERIC 



181 



sariling bukid. "At mahigit pong isang daang daga sa 
isang gabi ang nahuhuli ko at ng aking mga anak." 

Nguni't puno pa rin ng pag-asa ang kanyang tahimik na 18 
tinig* "Naniniwala po akong mas mabuti ang mga panahong 
hinaharap. Ngayon raw ay may pamatay na sa mga sukal na 
talahiban. At diyan sa kahit anong lawak ng mga talahib 
na iyanr marahil naman ay darating din ang araw na hindi 
na kami gaanong ma pepeirhuwi ayo ng daga." 

Si 6. Marcial Custodio* na siya ngayong masipag at 19 
tapat na tagapamahala ng Area Marketing Cooperative of 
Central Bulacan ( AKC) § bilang makabagong magsasakar ay 
walang sawa sa pag-eeksperimento sa iba-ibang uri ng biiilu. 
at iba-ibang uri ng paghahanay ng tanim. Sa ngayon ay 
ginagamit na raw niya sa lahat na kanyang saka ang 
Japanese method/ na may pagitang mas maluwang kaysa 
UAfiiUlUdliQfl* At ang hanay ng mga tanim ay east-west* 
"upang pasukin ng liwanag ng araw ang pagitan ng mga 
hanayr" pa liwanag ni Mang Marcial. 

S* anim na pinltak na siyang eksperimentuhan niya* na 20 
kalahating ektaryang sakahang katabi ng gapaftan sa isang 
sapa — at pinapasok ng alat ng tubig s& Manila Bay* 
nai tanim na niya ang may labing-apat na uri# at ngayon ay 
may 250 metro kuwadradong nakatanim na isa na namang 
bagong binhing tinatawag na "BLM-70." "Animnapung araw 




166 



182 



lamang at maaani na ito# ang sabihan*" paliwanag ni Mang 
Narcial. "Direct seeding ho sa bukid* kaya wala nang 
paglilipat ng punla ..." 

Ang mga nasubok niysng mga binhi sa kapirasong lcpang 21 
ito: Elon-elon — ani: 22 kaban; Nakan — 22 kaban; 
Raminad — 14 hanggang 18 kaban; Wagwag — 28 kaban; 
Dinalaga — 20 kaban; Binato — 36 kaban; IR-8 — 42 
kaban; IR 1561 — 63 kaban; IR 12 — 51 kaban; IR 20 — 56 
kaban; IR 26 — 87 kaban (ngunit hindi raw masarap 
kainin); IR 30 — 64 kaban; IR 36 — 67 kaban; IR 40 — 63 
kaban; at IR 17-21-23 1 na nakatanim ngayong kasabay ng 
"BLM-70"* at "nakikita kong matibay ang binhing ito sa 
alatr at matigas sa initr" sabi ni G. Custodio. 

Isang kubo sa gitnang bukid na pag-aari ni G. Nolasco 22 
de la Cruz ang nakagawian nilang pagpahingahan sa tuwina. 
At ditor sa kanilang pag-uumpuk-umpok* nagkakabalitaan 
si la tungkol sa taninu nagkafrahinoahan ng mg a aaroa lo ob 
kapag hindi nakasasapat ang tubig na dunarating sa bukid 
ng ilan. 

At sa kanilang malimit na pag-uusap# nabuo ang isang 23 
hangarin: inagkaisa na silang lahatr sa ilalim ng sagisag 
na* Pag-asa. 

"Napag-isip-isip ho naming" salaysay ni G. Cenon 24 
Maghinang* na pangulo ng Samahang Nayon sa Talampas* "kung 




167 



183 



magkakaisa kami rito sa Malamig* lahat kami* maadadamayan 
sa halip na mag-agawan sa tubig. Raya sa lahat ho ng 
gawain ngayoiw nagkakaisa na kami. lisa ang anting binhi 
— IR 36. Sabay-sabay kaming nagtaninw sabay-sabay na 
nagsabog ng pataba* sama-samang lumipol ng daga* sama- 
samang nagbubomba sa taninu lahat ay nagtutulungan sa pag- 
aalis ng damo sa aming mga bukid. At tingnan n'yo naman." 

Hagurin natin ng tingin ang matingkad na lunti sa 25 
Malamig. Sa kaanyuan lamang ay isang kubo at ilang punong 
nakapaligid rito ang naging patlang sa kalawakan ng mga 
tanim na palay na malusog at masigla — sa maingat at 
masigasig na pag-aalaga ng mga mulat na magsasaka. 

At muling darating sa ating pandinig ang isa pang 26 
sinabi ni Mang Delfin# ang lider-magsasaka ng Plaridel» 
"Napabababa ho ang bundok ... kung ang magpapamilya'y isa- 
isang magpapasan ng kapirasong bundok sa kanyang likod." 

At sa gitnang bukid na ito# napababa na wari ang 27 
bundok ng labing-isang nayong pinanggal ingan ng mga 
magsasakang may sag^sag na Pag-asa. 



o 

ERIC 



168 

184 



0. BOKABULARXO: Pag-aralan ang mga 
Bokabularyong Pangkaranlwan 

1. apo sa tOhod 

2. binabalangkas (balangkas) 

3. lusfingin (Id song) 

4. magdadamAyan (d&may) 

5. magkafcadiit (diklt) 

6. magsinop (slnop) 

7. mapeperhuwlsyo (perhuwisyo) 

8. nagkakahingahan. • . loob 

(hinga) 

9. napapatlangan (patl&ng) 

10. pagkamulat (mulat) 

11. pag-uumpflk-UTip6k (ump6k) 



sumusunod na salita. 

a* great grandchild 
X. 1. formulating a plan 
2. making a framework 
of 

X* to get or reach 

(something) by descen- 
ding or going down 

SI* will cooperate with 
or help one another 

di&* touching each other 
side by side or end 
to end 
li. to practice thrift 

Syn. QaasiOBfifc 
jj. (Span.) will destroy; 

will ruin 
X. airing one's 

grievances 
X. spaced or gapped in 
between 
q. awakening 
q. gathering 



9 

ERIC 



169 



Bokabularyong Teknikal 

1* atr&so sa upa 

2. blnhl* 

3. bfitil 

4. kullsap 

5. iwang-lwan (Iwan) 

6. makagilk (gilk) 

7. napap&tag (p&tag) 

8. pAin 

9. pagtutudllng 



10. pair wan 

11. pataba* 

12. patflbig 

13. piiapil 

170 

ERIC 



a* rent payment in arrears 
a* seedling 

a* (Agri.) a single seed* 

grain or kernel 
a* (Entont.) insect # 

especially one that is 

very tiny 
adj. behind in progress 
X. to be able to thresh 

(rice) t esp. with the 

feet 

X* flattened or levelled 
a* bait 

a. (Farming) making 

furrows in preparation 
for the planting or 
sowing of seeds 

a* watermelon 

a* fertilizer 

a* (Agri.) irrigation 
system 

a* small dike or levee 
made of earth between 



186 



14. pinltak 

15 • panugp6 1 /pansugp6 1 
(sugp6') 



16 . sasah&n 

17. suwl' 



18. talahlban (talahlb) 



two paddies of an 
irrigated field 

a* a division or section 
in an irrigated field 

O&U that which is for 
preventing or con- 
trolling the aggrava- 
tion 

a* nipa palm grove 

a. (Bot.) a subordinate 

shoot that grows from a 

bud on the root or stem 

of a plant 
a* (Bot.) a field of a 

species of coarse grass 



o 

ERIC 



171 

187 



JC. MGA TANONG: Sagut in ang mga sumu.su.nod no tanong . 

1* Ano ang pagkakaiba ng isang magsasaka noon sa magsasaka 

ngayon? Anu-anong mga kasanayan ang dapat matutuhan ng 

isang 1 makabagong ' magsasaka? (3 #5) 

2. Ano ang tinatawag na 'compact farms'? Paano nakakatulong 
ang mga ahensyang pang-agrikultura sa mga kompak? (8 #9) 

3. ipaliwanag ang panukala ng Kapitan ng Baranggay tungkol 
sa patubig sa kanilang nayon ng Suklayin. (12) 

4. Bukod sa patubig # ano pang suliranin sa pagtatanim 
ang hinaharap ng mga magsasaka? (14 #15) 

5. Paano ang ginagawang paglipol ng mga magsasaka sa 
mga daga? (16 #17) 

6. Ilarawan ang tinatawag na 'Japanese method' ng paghahanay 
ng tanim. (19) 

7. Magsabi ng ilang uri ng binhing ginagamit ng mga magsasaka 
ngayon. Ano ang kabutihan ng binhing "BLM-70"? (20 #21) 

8. Anong mga katangiang Pilipino ang makikita sa pagtutulungan 
ng mga magsasaka? (22 #23 #27) 



o 

ERIC 



172 

183 



D. KG* PAGSASAHAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 
a. Mga titulong panggalang 

Plskaaaa-anak 

■Attorney" (+ apelyldo) 



Kapitan/a (+ apelyido) 

Doktor/a (+ apelyido) 

Gino6ng/Glnang 
(+ apelyido) 
Inhiny&ro (+ apelyido) 

Hang/Aling (+ unang 
panga lan/palayaw) 



Mayor o alkalde 
(+ apelyido) 
Fresidftnte (+ apelyido) 

Representante 
(+ apelyido) 



tawag sa isang nakapasang 
"attorney at law" o 

abogado 
tawag sa isang may 

ranggong kapitan 
tawag sa isang nakapasa sa 

pagdodoktor 
mas pormal na paggalang 

sa isang lalake o babae 
tawag sa isang nakapasa 

sa pagiging inhinyero 
pangkaraniwang tawag sa 

lalake o babaing di- 

gaanong kakilala o 

nakatatanda 
tawag sa isang nahalal na 

mayor o alkalde 
tawag sa isang nahalal na 

presidente 
tawag sa isang nahalal na 

representante 



173 



ERIC 



1SJ 



SenadGr/a (+ apelyido) 

Kfiya/Ate (+ palayaw) 
Dlko/Ditse (+ palayaw) 
Imp6 (+ palayaw) 
L61o/a (+ palayaw) 
NSna/Tata (+ palayaw) 



Sangk6/Sanse 

(+ palayaw) 
Tiy6/a (+ palayaw) 

Garni tin ang mga titulong ito 
kakilala: 

Halimbawa: Presidente Marcos 

1. Allng 

2. Ginoong rTT rt ,., MM „„ 

3 • Senador 



tawag sa isang nahalal na 
senador 

inakamatanda sa mag- 

kakapatid 
susunod sa pinakamatanda 

sa magkakapatid 
tawag sa isang malaki ang 

pagkatanda 
tawag sa ina o ama ng 

iyong magulang o tiyo/a 
tawag sa isang 

nakakatulad ang idad 

sa magulang o maaaring 

tiyo o tiya 
susunod sa pinakamatanda 

sa mga magkakapatid 
tawag sa kapatid o pinsan 

ng iyong ama o ina 
do mga pang a I ang iyong 



9 

ERIC 



174 

130 



4. Representante 

5. Alkalde t«m M « M r-Hi n- r > 

6. Doktora 

7. Attorney 

8. Lolo 

9- Tiya mmmmmmm . 
10. Ate o Kuya 



Ibigay ang salitang nalalapit ang kahulugan sa mga may 
salungguhit : 

1. Matingkad na berde ang kulay ng bukid. 

2. Ang paafcafcanim ay di biro. 

3. ruaatapafc sa tubigan ang mga magsasaka. 

4. Magkakatulad ang dami ng ttafefl fl fi ng palay. 

5. Kailangang ma^uJ.ungan ang mga tao sa bukid. 

6. Sa loob ng dalawang linggo* may bunga na ang 
kanyang palay. 

7. Walang sawa sila sa pag-eeksperimento sa iba-ibang 
uri ng bagong fcauia na palay. 

8. Ang palay ni 6. Harcial Custodio ay mataba at 
masigla. 



Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Pagtapat-tapatin ang mga $altta o terminolohiya sa 
kaliwa at paglalarawan o paliwanag sa kanan, Isulat ang 
titik ng wastong sagot . 



175 



1. Elon-elon 



2. Japanese method 
3* compact farms 

4. aso 

5. direct seeding 



mmmmm. 6. Pag-asa 



a* kalipunan ng mga 
magkakadiit na 
bukiring pinatutubi- 
gan sa iisang turnout 

b. katulong sa pag- 
huhuli ng daga 

c. sagisag ng pagkaka- 
isa ng mga magsasaka 

d. damayan 

e. pagsasakang may 
pagitang mas maluwang 
kaysa pagtutudling 

f. di na nangangaila- 
ngan ng paglilipat 
ng punla 

g. binhi ng bigas 



Pagtalakay 

Batay sa paliwanag ng may-akda, ano ang ibig sabihin 
ng sumusunod: 

1. Sa pagkamulat ng" magsasaka # kahi't bundok ay 
napapatag. 

2, Napapababa ang bundok # kung ang magpapamilya'y 
isa-isang magpapasan ng kapirasong bundok sa 
kaniyang likod. 



176 



192 



Pagkathd 

Swmlat ng maikling talata tungkol sa kahalagahan 
ng pagkakaisa ng mga magsasaka sa ilalim ng sag i sag na 
Pag-asa, 



177 

10J 



TAWARAN 

Teresita V* Ramos 



A. BABASAHIN: Baaahin ang swm&unod* 

Isang institusyon na sa Pilipinas ang tawaran 1 . Ang 1 
kaugaliang ito ay mula sa dalawang sdsfcaSdlUBflafc na 
baofld£^a: ang hangarin ng tindera na Juifflifca ng malaki at 
ang hangarin ng mamimili na Dasfcifiid* Upang aafcUBUPaP ang 
dalawang hangaring ito* pumapasok sa ilusyon ng tawaran 
ang tindera at mamimili. May DdBaoafiaaa ang isa' t-isa 
upang maging kaaMsaxa nguni't kumplikado ang kanilang 
Baa&afcala* Pahusayan si la ng Dasaxing at iasuifcfi. 

Para sa mamimili, ang unang taiitika ay ang jJi 2 
£uW<Uafifl pags*;sabi sa tindera na tila ayaw niya ang mga 



TAWARAN (from fcatfaj n. discount or reduction in 
price). ZavasaB is a common practice among Filipinos who 
engage in 'haggling' or bargaining in small business 
transactions* often done in public markets in the 
Philippines. The seller gives a price and the buyer 
quotes a lower price. The seller either gives in or 
quotes a price lower than the original quotation but 
higher than what the buyer wants to pay. Also part of 
the business transaction is the downgrading by the buyer 
of the item being sold. The seller's role is to speak 
highly of the quality of his/her wares. 

In big department stores* prices are usually fixed 
and no haggling is allowed. In smaller shops* however* 
haggling is a fine art of both the buyers and the sellers 
tying to outdo each other in getting the best price for 
the goods being sold. 



9 

ERIC 



178 

194 



bagay na itinitinda. Rung ang itim na sapatos halimbawa 
ang nagustuhan ng mamimilir ang una niyang gagawin ay 
magtanong kung may pula# asul o berdeng sapatos na tulad 
ng isinukat niya. Kahi't na kasyang-foaxa ang sapatos at 
talagang itim ang gusto niya* hahanap siya ng kulay na 
wala ang tindera. Ganito rin ang gagawin niya kung ang 
binibili niya ay damit o bag; kung gulay naman o isda ang 
binibili ay hahanap siya ng wala. Sa ganitong paraan, 
sinisabi niyang BaDiDiUfcaa lamang siyang tingnan o 
isaala&fl.alaDfl ang panindang naroon. Kaya kailangang 
maganda talaga ang presyo para oaingflaDSfi siyang bumili. 

Pagkatapos ng maraming piataa at pasaring* tatawaran 3 
na ng mamimili ang paninda. Kalahati kaagad ang tawad. 
Kunwa'y magugulat ang tindera sa baba ng tawad. Pupurihin 
nito ang kanyang paninda. Sasabihing siya lamang ang may 
ganoong uri ng bag o sapatos o gulay. Ang sagot naman 
ng mamimili ay talagang hindi naman ito ang naiis 4 p 
niyang bilhin. Sasabihin naman ng tindera na saflBasalUfli 
na siya at ibibigay na lamang niya ang paninda sa 
pitumpu't limang por siyento ng tunay na presyo. Mahal pa 
rin ito* sasabihin ng mamimili. Dadagdagan pa ng mamimili 
ang tawad nito. Kadalasan nagkakaayos ang dalawa sa 
animnapu't limang por siyento o higit pa. 

Kung minsan ay sasabihin ng tindera na saoad na ang 4 

179 



195 



presyo at hindi na maibababa pa. Sa gayon ay kunwang 
aalis ang mamimili at sasabihing magtitingin-tingin muna 
siya. Rung minsan ay tatawagin ng tinder a ang mamimili at 
ibibigay na ang paninda sa tawad nito. Rung minsan naman 
ay hindi* 

Bagaroa't kadalasa'y mahusay ang pag-uusap ng dalawar 5 
paminsan-minsa'y lumalabis ang pasaring ng isa't-isa. 
Nauuwi ito sa away. Pero hindi naman ito madalas 
mangyari. Has karaniwan na magkasundo ang dalawa. 
ttdflfeibiualax silang parehong kaafcfiflfcfl. Nasa isip ng 
mamimili ra nakamura siya at ang tindera naman ay 
masaya^ nakapagtinda siya. 

Siyempre pa'y ilusyon lamang ang ganitong tawaran — 6 
pagka't hindi naman ibibigay ng tindera ang paninda kung 
wala siyang tube Sabihin pat ang aakafcaianfl presyo ng 
paninda ay ma lamang a a doble ng tunay na presyo* bilang 
pagbibigay na nga sa nakaugaliang tawaran. 

Hindi lahat ng tindahan ay sumusunod sa ganitong 7 
kaugalian. Karaniwan itong nangyayari sa mga palengke at 
mumunting tindahan pero hindi sa naglalakihang 
"department stores" • 




180 



196 



0. BOKABULARYO: Pag -ar a I an i 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1. kaaya-aya 

2. kasya(var. kasiya) 

3. kontento 

4. hangar in (hangad) 

5. insulto 

6. isaalang-alang 

7. magkasalungat (salungat) 

8. maghihiwalay (hiwalay) 

9* matugunan (tug6n) 

10. napipilltan (pllit) 

11. pamamaraan (daan) 

12. taktika 



f mga sumusunod na salita. 
add* pleasant 

add* right fit* can be acco- 
modated in* 

syn. buafca (sp.)f uoa 

add* <Sp.) content* satisfied 
U* intention* desire? purpose 

syn. iajwain 

a. (Sp.) insult 

syn. Baabaoak 

X. to consider; take into 

consideration 
add* opposing t contradicting 

syn. oaflkalafeaa 

S* will separate t lifc. to 

mutually separate 
g« to respond to 
X. being forced to 
a. ways and means 
B* (Sp.) tactics 



o 

ERIC 



181 

197 



13. (di) tuwiran 

(hindl tuwid) 

Bokabularyong Teknlkal 

1« kumita (kita) 

2. magpapalugi (lugi) 

3. magtipld (tipld) 

4. maingg&nyo (inggaftnyo) 

5. nakatala* (tala*) 

6. pagtat&lo (t&lo) 

7. pasaring 

8. pint&s 
9* sagid 



add* indirect 



X* to earn 

Syn. fiuoabfida SUBUtfaldfi 

X< will incur a loss in a 

business transaction 
X* to economize* to be frugal; 

to be thrifty 
X. (Sp.) to be tempted; to be 

persuaded; to be won over 

or convinced 

syn. BabiJtavafc' oaaJUt 

a<3" . recorded/ listed 

syn. aakaUsu 

a. verbal dispute 

0. asides; an indirect dero- 
gatory remark or comment; 
a criticism 

a* a criticism 

add* bottom or lowest (price) 




162 



198 



gain from the sale of 
something 

syn. flsaafifiiXa' fidkifidbaQS 



199 



JC. MGA TANONG: Sagutin ang mga awmsunod na t among . 

1. Bakit ilusyon lamang ang tawaran? (6) 

2. Ano ang nakukuha ng tinder a at inamimili sa kaugaliang ito? 
(1,5) 

3. Magkano ang unang tawad ng roamiinili? (3) 

4. Lag! bang nagkakasundo ang tindera't inamimili? (4) 

5. Saan puwedeng tumawad sa Pilipinas? (7) 



9 

ERIC 



184 

200 



D. MGA PAGSASAHAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Parehong salitang ugat nguni't di-parehong kahulugan 
Tawad - (n.) forgiveness 
Humingi ka ng fcawad sa kaniya. 
Patawad - (n.) forgiveness 
Wala ka talagang cafcawad- 

Patawarin - (v.) to forgive (someone for doing or 

not doing something) 
F.atavaiiO mo na siya sa mga pagkukulang niya sa iyo. 

I. Garni tin ang iottfld, tumawad, oatamsi, pataw arin, 
Ding tawad* Tapos i sal in sa Ingles ang mga 
pangungusap. 

1. PUWede bang mm mmmmmmmm^ ? 



2. 


Puwede bang mmmmm , 




3. 


Wala kang mmmmmmmm 


IBM • 


4. 




? 


5. 


Hindi niya ako mmt 






185 



201 



2. Garni tin ang tavad/patawnd $ a pangungusap, 

Tapos, tsalin sa Ingles ang mga pangungusap: 
1 . m 



2. 



XdDaVSatafi&fc (peep, phrase) across- in front of 
(used as a prepositional phrase indicating direction* 
location*) 

Nasa taeat ng simbahan ang bahay ko. 
Sdtasat ng ospital ang patio. 

Xdfidt (adj.) sincere* truer faithful* loyal; also 

last price 
Zafidt siyang kaibigan. 

a. Gamitin ang Laval., tapatin T katapqt . Tapos, 
i sal in sa Ingles ang mga pangungusap; 

1. mmimmm na ba iyan? 

inHM.a.ii.MaiiMa.aMmt.»aa.HaiMHMM.a...aMM.MiiMMMMHM 

2. mmmhnmm siyang asawa. 



3. « MMM « MMa , ka ba sa kaniya? 



186 



*• mmmuumm ng bahay ko ang poste. 



5* MMNNHMHMM WO a)CO. 

b. Garni tin ang tflMiZfcalaaal 3a pangungusap: 

1 • MttllM^IIMMflMMMMHIIHMMMMIMUMMMiAMMMaaa 




b. Iba't-ibang uri ng pagtawad 

i* Xavad qa aaotobQla 

H&limbawa: Mamang pogi <an inversion of aUtfdfiQ 

(Sp.) handsome) bigyan na ninyo ako 
ng "discount. • 

(Handsome manr come on. Give me 
a discount.) 

2. xavad aa oamipaokacva 

Halimbawa: Marami akong anak na pinakakain. Ibigay 
mo na. 

(I have many children that I feed. Give 
it at my price.) 

1 Adapted from "Pagtawad: Haggling Eehavior" by 
Nilagro E. Du and Rolando Paysu in ShiliDDine 

Jou£oal q£ eaxcbolfiflx 12? 2 

187 



2QJ 



3. xavad aa aaoiDiataa 

Halimbawa: Sige na* ibigay mo na sa tawad ko. 
Pinagpilian na iyang tinda mo* 
(Come on# give it at my price. These ace 
already left-over goods.) 

4. xavad oa feuaura ft WWU 

Halimbawa: Ang totoo'y mar ami pa akong tuwalya sa 
bahay. 

(The trtth is I still have a lot of towels 
at home ) 

5. savad aa Babaobl i 

Halimbawa: Hindi be le na lang* marami pa n^ang 
mabibilhang ibang tindahan. 
(Never mind# there are other stores to buy 
from.) 

6. xanrad aa aaaaaaaata 

Halimbawa: Sige na para maging suki mo ako. 

(Come on (give it) so I can be your 
steady customer.) 

Rung ibibigay mo sa presyong gusto ko» 
kukuha ako ng marami. 

(If you give it ay my price* I'll buy many 
more.) 




188 



204 



Magbigay ng halimbawa ng iba't-ibang uri ng pagtawad 



ttsa Salitaofl fiaoilaoa 2 

UOfififc ('a pile 1 ; «a handful') ng - mmmmmmmmmtmmmmm 

karaatis* bawang* sampalok* kamias* hipon* 
isdaf tuyor mangga* santol* kalamansi* at iba 
pa. 

tU&flJfcfiS or tdlJL 1 ('a bunch 1 * usually long vegetables 
tied in a bunch) ng mmmmmmmmmmmmmmmm ^ mm 

si taw* talbos ng kamote* kangkong* petsay* at 
iba pa, 

l&tQ Ca canS an empty milk can used for measuring 
shellfish or beans) ng ----WI-WI---IWB(WI 

SalAfi (equivalent to 8 flafcdfifla or 3 cubic liters of 
the metric system) ng 
bigas* mais* darak* at iba pa. 



2 

^Traditional measurements in Philippine markets 
and small corner stores are largely informal. In addition 
to the informal measures* the metric system is widely 
used throughout the country. (Head "Weighing* Measuring 
and Counting" by Gilda Cordero-Pernando in The Culinary 
Culture G£ the fiUUfiBiaeS' Manila 1976* for a better unders- 
tanding of Philippine types of measurement.) 



189 



29b' 



fiaxda (eqivalent to 25 Sdlfifi; one full sack) ng MMMaMN 
bigasr maisr darakr at iba pa. 
fedbfifl ('skewered'; small dried fish usually are sold 
pierced on a stick (fcubQfl)) ng mmmmmmmmmmmmmmmmmmi 
tuyor sapsapr tunsoy at iba pa. 
dQSdoA ('dozen'; fruits are usually sold by the 
dozen) ng 

mansanas* mangga* dalanghita* chico* santol* at 
iba pa. 

kdXOfl ('extra large basket'; often used for 

wholesale purchases of fruits) ng MMM « MMMMMMMaMm 
lansones* dalanghitar manggar chicor at iba pa. 

Gusto mong burnt I i ng sumusunod. Ano ang gagami- 
tin mong pamilang? 

Halirabawai (mangga) I sang dcseoa nga ng mangga. 

Magkar.0 ang isang (foseodBfl mangga? 
1 • palay •« --w-w-aw » --- i -ww-------<t---------ai--- « ----- 

2. tela 

3 . lansones «««»«« lm «^^ - * i . - « -- ««« -- «« f , m-------m--ii-1- ^ - 

4 • luya 

5. dahon ng ampalaya ^wrtwfwuwwwwwitwwiwww^wwww 
6 • tulya » -- « - « -- «.«, - « ------------ « - «. ai «. a----iwa-a „ -a- «» 

7. kalamansi wmmmwm 

8. mais - * - «» ---- « -ww-- ^ - « --- « -MM » a- « -w-w--wa-w-M- . 

190 



20G 



9. petsay 
10. dills 



Bigyan pans in ang paggamit ng zHg/nfl? 

isaoy dosena 

isaoa dosenaaa mangga 

apat aa salop aa blgas 

tatlona gatang aa ntunggo 



2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

a. Mga iba't-ibang pananalitang ginagamit sa pami- 

roili at pagtitinda. 
(Maaiiiili) 

Magkatka)no ba ang MMMMMMMMM ? How much are the 



May tawad ba ? 
Maari/Puede bang tumawad? 

Wala na bang tawad? 
Tapat na ba iyan? 
mmmmmmmmmm na lang. 
Ang mahal namanl 
( Tinder o/a) 
Turingan mo. 



Is there any 
discount? 

Can/May I ask for 
a discount? 
Is there no discount? 
Is that price fixed? 
(Give it) for mmmmmmm 
How expensive! 

Make a price offer. 



191 



9 

ERIC 



207 



O siger salubong tayo. 
Tapat na (ho) iyan. 
Mura(-ng mura) na ho iyan* 
Puhunan lang (ho) yan. 

5 

Wala pa (ho) sa puhunan ang 
tawad ninyo. 

Malulugi (ho) • 

Hindi ho puwede. Sa iba na 

kayo bumf li. 

Tawad hindi bibili 
naman kayo. 

Kaunti pa* 

Taasan pa ng kaunti ang tawad 
ninyo. 

Rung hindi lang kayo 

192 

ERIC 



Let's meet halfway 
(in price) . 

That price is fixed 
(sir/ma'am) • 
That's already(very) 
cheap/ inexpens i ve • 
That's only my 
capital. 

Your counter price is 
not even as high as 
my capital. 
I'll lose (money) • 
No (sir /ma'am) it v » 
not possible. Why 
don't you bjy from 
somebody else* 

You(sir/ma'am)are 
bargaining as if you 
have no intention of 
buying. 
Some more. 
Raise your counter 
offer a little more. 
If you're not my 



208 



buwena mano 3 * hindi 

ko ibibigay sa presyong 

gusto ninyo. 



0» sige na ngar suki* naman 
kayo. 



first customer? I 
wouldn't sell you 
the goods at your 
price* 

Oh# allrightr since 
you're my regular 
customer. 



b. Mga pananalitang dl dapat gamitin 
(MaBjjd.ll) 

Anor ba parang ginto na what's this? That's 

na 'yan. similar to gold (in 

price.) 



BueQd DADO (Sp.) literally " good/lucky hand". Refers 
to the first sale or buyer of the day. It is believed 
to bring good luck to tlie seller if she/he succeeds in 
having the first customer make a purchase. 



Suit! (Ch.) means one who is a regular customer or 
elicit. A fluki relationship with the seller insures 
a good (lower) price of items for the former. In 
this relationship* haggling sometimes does not take 
place because the ftuJU believes that the seller has 
given her/him the best price possible. SuJki is also used 
in the process of fcdVASAB (bargaining) to persuade the 
seller to lower his/her price since the possibility of a 
steady customer is good for business. 



9 

ERIC 



193 



Naku# bilasa na yata yang 
isda mo* ubod pa ng mahal. 



( Tinder o/a) 

Hasyado naman kayong baratl 



Napakabarat naman ninyol 
Boyr kung may makuha kang 
mas mababa ako ang bibili, 



(Interjection) Your 
fish is rotten and 
yet it's so expen- 
sive. 

You are so cheap 1 
(literally one who 
haggles a lot.) 
How cheap you are! 
If you can buy these 
cheaper (anywhere 
else) I'll buy them. 



Isulat sa puwang kung ano ang inaakalang 
sinasabi ng mamimili W sa tindero (T) . 

Pamimili ng Mangga 

M „ 7 

T. Tatlong piso po ang isang dosena. 

M ? 

T. wala na po. Mura na iyan kasi matamis naman po ang 

manggang ito. 

H 7 

T. Hindi po. Hanggang kalabaw po iyan. Ubod ng tamis. 

M 7 

T, Hindi po maari. Tapat na po iyan. 



9 

ERIC 



194 



210 



T. Talagang hinai ho puwede. "Fixed price" po kaini rito. 

Rung gusto ninyo dadagdagan ko na lang kayo ng isa. 

M. „ m - mmm m . mm — — — — . — — ? 

T. O sige Ale/Mama* buena mano lang kayo* eh. Dos 

singkwenta ang isang dosena. ,Eh# kung ayaw pa 

kayo wala na akong raagagawa. 
M. mMMmmmm „ mMmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmm « mmmmmmmmmm „ mm ? 

Kumuha ng kapareha at isadula ang isang tawaran sa 
palengke. Itanong sa mga nakikinig kung anong uri 
ng pagtawad ang ginamit. 

b. isalin sa Tagalog ang sumusunod na dula sa Ingles. 
GOING TO MARKET f PHILIPPINE STYLE 
B. How much is your dried fish? 

S. Fifty (centavos) for each Skewfit (of fish) • 

B. Is there no discount? 

S. It can be five skewers for two pesos. 

B. Is it a new stock? 




195 



211 



S. It was bought just now. Look at it. Smell it. 

MaMMWMHB«WII«nitltMII.MaaMUMMMMaMHMMM»(l>M 

B. How about thirty (centavos) each? 



S. Ohf no. I will lose money. 



B. I'm a steady customer # anyway. 



S. That's why I'm not really quoting a high price to you. 



B. Come on. 



S. sorry f ma'am. How many will you get? 

MMNaMMaaaaM.aMM.aMaa.a.aMMaaMMaMMUMaMaia«,)ia 

B. Around twenty skewers. 



S. Forty centavos is my lowest price for each skewer. 



B. Can you give it for thirty-five centavos each? 



S. No* I'm sorry. 



B. Ohf well. We'll just buy from someone else. 



S. Okay* okay. You can have it. If it were not the first sale 




196 



212 



of the morning* I would* nt give it to you. 



B. where do you sell tomatoes around here? 



s. There* on the next aisle. 



B. Where can we buy chicken? 



S. That's near the 'halu-halo' vendor. 



B. Where is that? 



S. Farther back. 



B. Here's the money. 



s. Thank you. Be sure to come back here. 



B. If you give us a good price. 



S. Of courser you're a steady customer. 



197 

213 



Pagtalakay 

Gusto mo ba ng tawarant Ipaliwanag ang iyong paninindigan. 
Pagkatha 

Sumulat ng dalawa o tat long parapo na nag papa I iwanag kung 
paano ang pamimi I i sa America (halimbawa ang paggamit ng 
"credit card", tseke, atbp,) lhambing ito sa pamimi ti ja 
Pi I ipinas. 



198 

214 



MAY BI1UB0BAY AUG HAPALOLOKO 
Mga imiflid Para Nabuhay aa Gltna ng Kahirapan 

Rosario T. Yu 

A. BABASAHIN: Basahin ang awmsunod. 

Masisira ang ulo ng karaniwang maybahay na 
BaBdflkaaxabia ang kinikita ng asawa niyar sa 
pangangallangan ng buong pamilya sa ngayon. Sa mga oras- 
de-peligro mahusay ang Piliplno. Hindi siya nawawalan ng 
remedy o. Isa na rito ang paflaaatiPUBaB sa pamimili. 
HOKUS-POKOSr AYOS1 

Kamakailan lamangr muntik nang maloko ang isang 
ginang nang dumayo siya sa Divisoria para makipag- 
arimunan. Sa loob-loob niyar titiisin na niya ang initr 
gulor at sarisaring amoy sa ha lip ng malamig at oaalUAQS 
department store sa Cubao para sa dagdag na pirasong 
inaaari niyang mabill basta marunong lang siyang 
ffiaJ£iBdflfcawa£AO* Aktong nagbabayad siya sa tindera sa 
bangketa nang masilip yata ng isang makisig-kisig na 
lalaki ang lilimampuir.* usual! sa pitaka. 

"Mrs. palitan ko na nga ho yang singkuwenta n'yo* 
idedeposito ko lang sa bangkor" sabay bunot ng makapal na 
tiglilimahin at biaJUabaa ng bilang. "Or Mrs. tignan 
n'yor limar sampur kinse . . 

199 



215 



•Wag na lang* nagmamadali ako»" tutol ng ginang. 4 

"Or Mrs* eto na# o" 5 

At muling binilang ang mga liliinahing unat na unat. 6 
Sa madaling salita* nagkapalitan. 

Pero nang iabot ng lalaki ang mga lilimahin ay muling 7 
binirahan ng bilang ng Mrs. Hindi pa nakatatatlong buklat 
ay dali-daling iniabot ng lalaki ang singkuwenta ng Mrs. 
sabay tatfX sa mga lilimahin niya at suaifeafc- 

Hindi yata nakatiis ang tinderang nanonood. "Or 8 
loko# di oabuko ka. Sa susunod Mrs.# pag may roagpapalit 
sa inyo sabihin n'yor asawa kayo ng pulis." 

Rung medyo hilu-hilo na siguro ang ginang sa 9 
paglilibot sa buong Divisor iar malamang na nabiktima siya 
ng SdKdoaoa ito sapagka't dalawang beses namang binilang sa 
harap niya ang mga unat na unat na lilimahin (hindi 
nakatiklop na karaniwan nang ginagawa). Mahuhulaang wala 
sa pagbilang ang saaaXaldBSfi kundi sa pag-aabot ng salapi. 
Tulad sa isang mahusay na salamangkeror nagagawa niyang 
maipit sa kabilang kamay ang isa o dalawang pirasong 
lilimahin. 
SA IT LOG AT PRUTAS 

Marami pang klase ng ganitong mga Bdkulfi* Isa pa 10 
ring mahilig mag-arimunan ang BdiBflflAQXfi sa dalawang 
babaeng oafilalafcfi sa palengke ng nagpupulahang itlog na 

200 

216 



raaalat. Bioay kakfll U9BUBAA palibhasa ang ntga tindera at 
may ipinatitikiro pang "sample" kaya nakibili na siy 
Kalahating dosena ang binili niya at natutuwang naiisip na 
DdaaQeooa siya ng 30 bawa't isa. Ang aisfcg, nang kakainin 
kinaumagahan* wala ni isa mang pinakinabangan, 
I BANG KLASENG BOMBA 

Hahaba ang kuwentuhang ganito kung babanggitin ang 11 
iba't ibang klase ng panlolokong naiisipan ng roga 
nagtitinda o ng roga maabilidad sa buhay. Nariyan ang 
iba't ibang klase ng "bomba" sa palengke na bagama't alaro 
ng mga mamimili ay wala naman silang raagawa. May bomba 
ang manok (may iniksyong tubig, pampabigat sa timbang), 
ang fcaiogsfcalBfl na prutas (malalaki sa ibabaw* maliliit sa 
ilalim)# ang tela (kulang sa sukat)* ang karne (kinulayang 
karne ng kalabaw o kabayo para mapagkamalang karne ng baka 
o karneng Batangas sa mga hindi sanay tumingin). 

Bukod ditOf nariyan ang nagkalat na mga "fake" na 12 
bilihini pekeng bolpen P pekeng pulbos at meykapr pekeng 
kulay ng sariwang bulaklak, pekeng singeing at alahas, 
pekeng gamotr at kung anu-ano pa. 
MOTIBO SA fiafiCQACAtiZSQ 

Ang anumang anyo ng pagsasamantala ay dapat tutulan. 13 
Ang uri ng panlolokong nakapaloob sa mga nabanggit ay 
dapat lamang ilantad at sugpuin. Subali't hindi sapat na 

201 



217 



ang mga ito'y ktndenahin lamang. Kailangang unawain ang 
puno't dulo ng mga pangyayarinc* ito. 

Bakit may panloloko? Paru '•umubo* para kumita. Rung 14 
sa bawa't itlog na bugok na maipagbibili ng $ 0.69 ay 
mamumuhunan lamang ng 20—30, tutubo ng 40—50. Mahina 
ang P40.00 na kikitain 3a 100 pirasong maipagbibili. Rung 
sa bawat malolokong magpapalit ng pera ay aakaauaifc ng 
P5.00t mahina and P50.00 sa sampung taong mabibiktima sa 
isang araw. 

Nakababagabag isipin na sa ganitong sitwasyon* ang 15 
masa ay niloloko ng kapwa masa. Ang mamimili na hilo at 
taranta sa mataas at di-inaasahang pagtaas ng presyo ng 
bilihin ay nabibiktima pa ng mga kapwa-hirap din sa buhay 
na mga roaliliit na mamumuhunan at sidewalk vendor (hindi 
sinasabi gayunman na lahat sila'y nanloloko). Katwiran 
nga nila# kailangan nilang gawin ang ganito para kumita* o 
kaya'y maiawaa na ang para sa kolektor ng puwesto. Sa 
ganang mamimili naman* hindi rin tamang ninanakawan sila 
ng bunga ng kanilang pinagpaguran. 
PAANO T I TING NAN? 

Sa malawak na pagtanawr ang lahat ng mga ito at iba 16 
pang lilitaw na paraan ng panggagantso sa mga nasabing 
pook ay mga sintomas ng matinding kahirapan. Sa isang 
sistemang kanya-kanyang kayodr kanya-kanyang tuka# matira 




202 



218 



V 



ang mat i bay. 

Base sa sensus ng 1975 (ftCSO)* may 3*6% ng mga walang 17 
hanapbuhay. At taun-taon ay fciaafcAXABfl nay 300-400*000 
ang nadaragdag dito na binubuo ng mga hindi-Jjibaaana 
manggagawa (unskilled worker) at :aga huminto na sa pag- 
aaral na kabataan sa gulang na 10-19* Nitong nakaraang 

taon (1978) ifcioafcaAaafl may I7r478r000 ang kabuuaas 

manggagawa sa buong bansa at tinatayang umabot sa 25-47% 
ang walang mga trabaho. 

Isa pa ring pag-aaral ng isang grupo ng BaDaaaliksiJi 18 
sa UP School of Economics ang nagpapakita ng matinding 
kahirapan ng mga mamamayan. ISiBdSaad dito na kailangang 
kumita ang isang karaniwang manggagawa noong 1978 ng 
P26.18 isang araw upang DABAfeJLlADS sa grupo ng nasa 
poverty line. 

Ano ang ibig sabihin nito? Ang poverty line na 19 
fciQUfcUkfiX ay ang hangganang tumutukoy sa naghihirap na 
BABfikafc o mga taong ang kinikita ay "hindi kayang ibigay 
sa pamilya ang rekomendadong sustansyang kailangan* 
dalawang beses na pagpapalit ng damit sa loob ng isan<? 
taont hindi makapagpaaral ng mga anak hanggang anim na 
grado# hindi kayang matugunan ang gugol sa pagpapagamot na 
JtatUBbaa ng halagang gugo* dito ng mga pamilyang kinikita 
ay sapat sa pangunahing pangangailangang minimum* at hindi 

203 

eric 213 



kayang mag bay ad ng renta at halaga ng gas o panggatong na 
katumbas ng gugol ng mga parol lyang nakatutugon sa kanilang 
pangangailangan sa pagkain." 
HALAGA NG PI SO 

Ang tiyak na kahulugan ng kahirapan ay higit na 20 
roalintlndlhan kung susuriin ang nangyayari sa halaga ng 
piso. Kung ang piso noong 1965 ay nagkahalaga na laroang 
ng P0.36 sentiroos noong 1975 isang bagay ang roalinaw — 
napakahirap na ' ..tain ang piso* pero wala na itong roabili. 

Katunayan* roagugulat siguro ang ilan na hindi 21 
napapatlangan ang kaln sa loob ng roaghapon kung sasabihing 
ang halagang piso na dadalhin sa palengke ay katumbas lang 
ng isang tumpok na bayabasr paropaasiro sa sinigangr o 
dalawang tumpok na sili o isang mali.it na boteng suka. 
Ang malaking problemang kasunod nito ay ang aasiman ng 
bayabas o aanghangan ng silir dahil ang galunggongr 
halimbawa ay otso pesos na ang kilo* 

Samakatwid* ang kinse pesos na kita ng karaniwang 22 
manggagawa sa isang araw kung dadalhin sa palengke ay 
makabibili ng isang kilong bigas (P2.10* at tiyak na hindi 
magkakasya ang isang kilo sa anim hanggang walo katao sa 
isang pamilya)* isang kilong asukal (P2.60)# isang kilong 
galunggong o tilapya (P8.00) at mayroon pang P2.50 na 
Bdfi&aKAHsAX&vin para sa bawang* kamatis* sibuyas at iba 

204 

ERLC 220 



pang panlahok sa galunggong. 

Paano ang upa sa bahay, pasahe sa trabaho* baon sa 23 
eskuwela ng mga bat a? Ang sagot dito ay BioaflfidBatJLdOfid 
na lamang kasabay ng buntong hiningang "bahala nal" 

BAHALA NA1 

"Bahala na" rin ang naisasaloob ng malalakas ang loob 24 
na manggagantso o maabilidad sa buhay. Hangga't ang 
kondisyon ng kahirapan ay nananatili* manganganak at 
ipanganganak pa ang angkan ng mga "afififibfl". Walang pari* 
simbahanr eskuwela* o karsel ang makapagtutuwid sa mga 
taong ito na ang hangad lamang ay katulad ng nakararami: 
mabuhay — magtrabaho para kumain* kumain para 
makapagtrabaho. Ang lunas sa ganito kung ihahainblng sa 
minamanas na tao ay wala sa BAflBd&aiDBifi ng manas kundi 
nasa pinagmuraulan ng manas. Ang lunas sa mga suliraning 
kakambal ng kahirapan ay nasa sa pagsugpo sa kahirapan at 
sa kaayusang nagmamantini dito. 



ERIC 



205 

221 



B. BOKABULARXO: Pag -oral an ang mga sumusunod na sal ita. 
Bokabularyong Pangkaranivan 



1. bawi* 



2. binirahAn (bira) 

3. maalwan(g) 

(alwan(g) ) 
4. nabuk6 (buk6) 



5. naingganyo 
(ingganyo) 



6. pag-aayaw-ayawin 

(ayaw-ayawin) 

7. pakana(ng) 

8. pagpapaimpls 

(impis) 



q. the act of taking again a 
thing already given to 
another 

jj. (Col.) started; commenced 
Syn. siaiuwiaa 
add- comfortable 
syn. safliabava 

X. thwarted or disappointed 
in an attempt 

syn. oabiate 

X. swayed or attracted* as by 
something deceptively 
attractive 

syn. aabaliaa 

«. to apportion; distribute 
or divide proportionally 

syn. sagbafeisbaUia 

a. evil scheme; trick 

syn. oasaoaafl telak 

«. causing to become deflated 

or shrunken 
Syn. saflBaOi». Ufiifl 



206 



222 



9* pagpapatian6d 
(anod) 

10. pinagkakalumpunan 

(kalump6n) 

11. siste 

12* suraibat (sibat) 
13. tin&taya 



14. urousll* (usll 1 ) 

Bokabularyong Teknikal 

1. abilidad 



2. kaing 



3. dorftbo 



4* maiawas (awas) 



X. allowing oneself to be 
carried by the current 

31. gathered around someone or 
something so as to form 
a small crowd 

q. (Sp.) joker jest 

syn. bioa 

31. (slang) "led; escaped 
suddenly or secretly 

a. referring to some- 
thing that is being 
assessed or evaluated 

X* to protrude or stick out 

syn, luouva 

a* (Sp.) cunningness; tricky 
ingenuity 

syn. katufiubaa 

q. a large basket or hamper 

made of wickerwork 
a. (Jap.) thief 

syn. oaflnaaakav 

X. to be able to deduct r 



207 



o 

ERIC 



223 



5* makauumit (limit) 



6* makipagtawaran 
(tawad) 

7. naglalak6'(lako') 

8. nakam£nos (menos) 

9. pag-aarimonan 

(arimfinan) 

10. panlalanse 

(lanse) 

11. pakul6' 



12. panggag&ntso 



subtract r or discount 
(an amount) from 

syn. oaibauaa 

X. will be able to commit 

petty thievery? will be 
able to pilfer 

syn. Bakaaakan 

X. to engage in bargaining or 
haggling for a cheaper 
price 

X. going from place to place 
selling things; peddling 
X. able to economize 

syn. aakatisid 

a. economizing or saving 

svn. DdflfcitiDAd 

B. (slang) deception 

Syn. BaalQlQkfi 

a. (Slang) scheme; planned 
undertaking* usually 
with intention to deceive 

syn. sakaaa 

B. act of cheating or defrau- 
ding someone; swindling 



o 

ERIC 



208 

224 



13. papagk&syahin 

(kasya) 

14. kabuuan (bu6M 

15. bih&sa 

16. mananaliksik 

17. mapabllang 

(bilang) 



18. tinutukoy 

(tukoy) 

19. pangk&t 

20. isinasa&d 

(said) 

21. katumb&s 



22. itinataH* 
(tali 1 ) 



Syn. BdBdAMXA 
]{. to make do 

syn. BasaelmatubiB 

B. 1. total sum 

2. completeness* wholeness 
add* used or accustomed to 

syn. saoax 

a. researcher 

X* to be or happened to be 
included in; be counted 
as 

syn. oaBaaaod 

X* being mentioned; being 

specified or referred to 

syn. biaabaasait 

a. group 
K. indicated 
Syn. ifiiBABdUvaUfl 
add* equal in quantity* forcer 
meaning* etc.; equivalent 
Syn. JtABA£fibfi 

H. 1. being jotted or noted 

down; being taken note of 
2. being listed; put in a 
list 

syn. ainiUauanUiiisfca 



209 



o 

ERIC 



225 



MGA T AMONG: Sagutin ang mga sumusunod no tanong . 
Magsabi ng tatlong dahilan kung bakit nahihirapan ang 
isang karaniwang maybahay na pagkasyahin ang kita ng 
asawa niya* (18-23) 

Anong remedyo ang ginagawa ng isang maybahay para 
mapagkasya ang kita? Ano ang bentaha o disbentaha ng 
pag-aarimunan? (2»9-12) 

Bumanggit ng ilang halirobawa ng panloloko. (9-12) 

Ang ganitong panloloko ay lalong laganap sa Pilipinas. 

Bakit? (14-16) 

Sapat lamang bang parusahan ang mga nanloloko? 

Ipaliwanag ang inyong sagot. (13) 

Maraming tao sa Pilipinas ang nabibilang sa grupo 

ng nasa "poverty line." Ano ang kondisyon ng isang 

nasa "poverty line?" (19) 

Ano ang ibig sabihin ng • kanya-kanyang kayod* kanya- 
kanyang tuka?' 



210 



226 



HGA PAGSASANAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Mga salita tungkol sa pangkabuhayan o ekonomiya 

Gamttin ang mga salita upang bumuo ng pangungusap sa 
bawa't bilang. 

1. Hal. singilinr may pautangr may utang 

Da&afc laoaaa aa aiasilia aa box saufcaos aao oax 
utaafl. 

2. pakinabang, negosyor pamumuhunan 



3. halaga* ari-arian* bentaha 



4. porsiyento, kapital* lugi 



5. pagsusurir pagtutuos* negosyo 



b. Mga iba't-ibang pananalitang magsingkahulugan 

saajttva fiaaaaaalaa 

mandaya' mandaraya 
manlinUng manlilinlang 



211 



227 



manlans6 

manl6ko 

manggantso 



manlalansfi 

manlol6ko 

manggagantso 



Lahat ng mga salitang ito ay may kahulugang 
pagsasamantala sa kapwa* maging sa pagbibiro kunwa o sa 
tunay na panloloko. 

Ano ang kaibahan ng anyo ng pang ng a I an sa pandiwa? 

Ibigay ang iba't-ibang anyo ng pandiwang maag- ayon sa 

aspekto. 



Salitang- 



16ko 

hfili 

sungkit 

itl6g 

gul6 

p61ot 



Niyutral 



manloko 



Nasimulan 



nanloko 



nanloloko 



Di Pa 



manloloko 



k. Mga Lb* I i 1 
manloloko. 

Anong panlapi ang ginamttl 



ang nauukol sa blktima ng 



malinlang 
raaingganyo 



- magoyor madaya* maloko 

- matuksor mabighanir maakit 



212 



ERIC 



223 



mag6yo ' 



- madaya* maloko 



mahallna 



- maakit* mabighanl 



malansS 



- magoyo* madayar maloko 



Gawing sal i tang nauukol sa biktima ng manloloko: 
manloko mm ^ mmtatmmmimmmmm ^ mmmmm 
manggantso fnnnw nw <w M , ww 

mandaya , rtnw M , M „ MM 

manlinlang TtnwnwwuM^www 

d. Ang unlaping nana-. Mga salitang nauukol sa gawaing 
manloko. 

Lag y an ng using.- ang sumusunod na mga sal itang-ugat : 

1. Ang (loko) fidfilfiJlQJsfi ay di dapat gawin sa kapwa. 

2. (daya) 

3. (linlang) 

4. (gantso) 

5. (lanse) 

e. Ang unlaping maflBa-. Mga salitang nangangahulugang 
pinayagan ng biktima na maloko siya. 

Lagyan ng wastong anyo ng maaua,- ang sumusunod: 

1. fiaJLoJso siya kasi nagpaloko siya. 

2. Bakfila nnnmnn ., M , 

4. BaaaatfiQ MMMMMMMMMW « MMMM . MMMM 



213 



ERIC 



22a 



5» Madaya 



2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

a. Piliin ang sal i tang nababagay sa ptiwang: 
sinisingil kalakal 
pautangin magbalanse 
taga-tuos pamumuhunan 
puhunan interes 
kuwenta pakinabang 
ari-arian 

1. walang bentahang itago ang salapi sa alkansiya dahil 
sa hindi gagana ng ttw wmwmww • 

2. Rung gusto mong magnegosyo* kailangan mo ng 



3. Kailangan mo ng isang mmmmmmmmmmmmmmmm para magbalanse 
ang per a mo sa negosyo. 

4. Nagtitinda siya ng iba't-ibang upang 
tumubo. 

5. Kapag mataas ang presyo ng kalakal/ maaaring kaunti 
lang ang ---------l . t , ---iMM ». 

6. Ang may utang ay mmmmmmmmmmmmmmmm ng may pautang. 

7. Dapat dagdagan ang pondo sapagka* t mall ang mmmimmm + mm . 
8-9. Kapag ikaw ay may mmmmmmmmtmmmm $ madali kang mmmmmm 

ng bangko. 




214 



230 



b. Sulctan ang puwang ng naaangkop na salita: 

Base sa sensus ng 1975» may 3*6% ang roga 
walang M .. MMnMWWWWM . M . MM . At taun-taon ay tinatanti- 
yang may 300-400#000 ang nadaragdag dito na mmmmmmmmmmm 
ng roga hindi-bihasang roanggagawa at mga huminto na 

na kabataan sa gulang na 10-17. 
Nitong nakaraang taon mmmmmmmmmmmmmmm may 17r478#000 
ang kabuuang roanggagawa sa buong bansa at ^ mmmmmmmm 
umabot sa 25-47% ang mga walang trabaho. 

Pagtalakay 

a. Ipal iwanag ang kahulugan ng pamagat ng sanaysay. 

b. Mabibigyang katwiran ba ang panloloko sa kapwa? 

Pagkatha 

Ang 'bahala na* ay isa pang kaisipang Pilipino. 
Talakayin ang kabutihan at kasamaan ng kaisipang (to. 



215 

231 



ANG PAGGALANG NG FILIPINO 
Teresita V* Ramos 



Am BABASAHIN: Basahin ang swmsunod. 

Ang Pilipinor tulad ng ibang mga lahi o tao* ay 1 
may sari ling kauaalian. I to ang oaafcafcanfli sa kanya 
mula sa ibang Asiyatiko na tulad ng Indonesr Malay©* 
Tsinor Hapon* Biyet names at mga taga-Karabodya. Ang mga 
ugaling ito ay bukal sa sariling karanasan at 
kasaysayan ng Pilipino. Masasabi nating oatutuoao 
niyang bigyan ng paggalang ang mga kaugaliang ito para 
sa katiwasayan ng kanyang lipunan. Natutunan niyang sa 
pagsunod sa mga kaugaliang ito ay BaBafiaBafcili niya ang 
mahusay na pagtakbo ng kanayang lipunan. 

Isa sa mga kaugaliang ito ang BaaiofiiDfl pagbibigay 2 
Salaofl sa mga nakatatanda at mga eafccaDflbfifiQ* Karaniwan 
nang binibigyan ng titulo a*>g mga nakatatanda kahit na 
ang mga ito ay hindi mga JtaOdfisaaak* Ang mga may-edad 
na babae ay tinatawag na "Aling mmmmmm n "Nanang 
MMHIM " or sa higit pang nakatatanda* "Impong mmmmmm * 
o "Lola -mmmmm* ~* * Ang mga lalake naman ay 
feiaabaasaaaaa "Mang"# "Tatang" o "Lakay" o "Lolo". 
Halimbawa* ang isang babae na may pangalang Nena ay 
tinatawag na "Aling Nena" at ang isang lalake namang 
may pangalang Kardo ay tinatawag na "Mang Kardo". 

216 

ERIC 232 



Sa mga Tagalog ay lalong masifldfiifl ang ganitong 3 
paggalang. Rung kausapin ng mga ito ang mga nakatatanda 
at mga bagong kakilala ay sabaBXAV ang kaniXang 
ginagamit na pangungusap. Halimbawa* sa halip na 
sabihin ang "kumusta ka" ay sasabihin nila ang "kumusta 
po 1 sila". Sa mga hindi pormal na situwasyon ay 
sasabihin nila ang "kumusta kayo* o "kumusta po kayo". 

Ang kaugaliang ito ay maraming pinagmulan. Una na 4 
ay ang maseremonyang uri ng lipunan na mayroon ang mga 
Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila. Hahigpit ang 
paghahati ng mga mi ng tao at siaSdlioUQfc ang kanilang 
relasyon. Naroong may taba' dafcU' mga ffiabdfiliU' dJUBlo 
at iba pa. At dahil din sa maikli ang itinatagal ng 
buhay ng isang taor ang may-edad na nilalang ay 
itinatangi. ipinalalagay na sapagka't matagal na siya 
sa mundo ay marami na siyang natutunan tungkol sa 
buhay. Binibigyan ng halaga ang kaniyang mga payo at 
kuru-kuro. Nasasabi rinf ito'y sanhi ng kawalan ng 
pormal na sisteroa ng edukasyon sa Pilipinas noong araw. 



fifi 1 * a particle indicating politeness or respect 
and its less polite form are found in the speech of 
younger speakers or strangers. When used in the 
sentence* go can only go with the plural form of the 
second or third person pronoun referring to the person 
spoken to. 



9 

ERIC 



217 

233 



Ang kaalaman ng tao ay nanggagaling sa karanasan. Kaya 
kung sino ang nay higit na karanasan sa mundo dahil sa 
haba ng kanyang buhay ay inaakalang may higit na 
kdalaBdB tungkol sa mga suliranin ng tao. 

Sa kabilang dakor ang paggalang sa mga estranghero 5 
o mga bisita ay kasama ng ugaling oaailiJ* na 
pagtanggap sa isang dayuhan. Hindi natin roasabi kung 
kailan o saan nagsimula ang ugaling ito. Alan natin na 
BabUSajJ na tinanggap ang mga Tsinong mangangalakal 
noong unang panahon. Malugod din ang pagtanggap kina 
Magal lanes at Legazpi hanggang pinilit nilang angkinin 
ang Pilipinas para sa Espanya. ttag&sapaiifcaba natin na 
maaaring ranggaling ito sa kaugaliang Muslim na 
iginagalang ang isang BdBlalakbfiJf. 0 maaari ring bunga 
ito ng DaoaaDaailanaao> Ang Pilipinas ay nahahati sa 
maraming isla at tribu. Maaaring nag-ingat ang mga 
Pilipino na huwag mabigyan ng dahilan ang isang 
naparaan na kasapi ng isang tribu o baranggay ng 
dahilan upang magsimula ng digmaan. 

Sa anu't-ano pa man ay lubhang magalang ang mga 6 
Pilipino. Ang ganitong pagka-sibil isado ng mga 
mamaroayan ng Pilipinas ay di dapat akalaing isang 
kahinaan. Ang pagiging magalang ng isang tao ay 
may haDflaaaaO— tulad na rin ng natutunan 
nila Magal lanes* Legazpi at mga Amerikano noong 1900 



9 

ERIC 



218 

234 



nag.akalang hindi marunong ^afltdDflOGl ng kanyang 
karapatan ang Pilipino. 

Kapag ang paggalang ng Pilipino ay sinuklian ng 7 
paggalang din* magiging DdtitfaSdV ang relasyon ng 
Pilipino at dayuhan. 



219 

erJc 235 



B. BQKABULAEYO: Pag-aralan < 
Bokabtilaryong Pangkaranivan 

1. bukal 

2. kaalaman 

3. kamag-anak 

4. kaugalian 
5* galang 
6* hangganan 
7. mahfisay 
8* maglliw 

9. magtanggOl (tangg61) 

10. manlalakbay 

11. mass sapant Aha* 

(sapant&ha* ) 

12. masalimuOt 

13. masigasig 

14. masinsln 

15. matiwasay 

16. nagtatangi' 

(tangiO 
17* napapanatlli 
(panatili) 



mga sium$unod no salita, 

add* springing from 

q. knowledge 

q. relative 

B* custom 

q. respect 

a. limits 

add* well 

add* gracious 

X* to defend 

a. traveler 

g. can be speculated 

add* complicated 
add* assiduous 
add* thorough 
add* peaceful 
jj. making something 

unique or special 
X. able to maintain or 

keep in the same 
condition 



220 

236 



18. natutflnan 

(tuto) 
19* pangangailangan 
20. firi* 
Bokabularyong Teknikal 

1. alipin 

2. binabansagan 

(ban sag) 

3. datu 

4. estranghero 

5. maharllka* 

6. pahapyaw 

7. raha 



X* learned 
q. need 

U* kind* class 
q. slave 

H* giving the title/name 
of 

q. dato (a leader # member 

of royalty 
U* (Sp.) stranger 
q. free man 
Add* oblique 
q. rajah (member of 

royalty) 



221 



237 



Km MGA TANONG: Sagutin ang mga suimsunod no tanong, 
1« Anong kaugalian ang nag tat ang i aa Pillpino aula sa 
ibang Aslyatiko? (2) 

2. Magsabi ng aga halimbava ng turing ng paggalang sa 
isang nakatatanda. (2#3) 

3. Talakayin ang mga pinagmulan ng kaugaliang 
pagkamagalang ng mga Pillpino. (4 #5) 

4. Bumanggit ng Hang pangyayari sa kasaysayan ng 
Piliplnas na nagpapakita ng panggalang ng mga 
Pillpino sa mga estranghero. (5*6) 

5. Ano ang katwiran ng Pillpino sa kanyang pagsunod at 
pagpapanatili ng mga kaugaliang katutubo tulad ng 
paggalang? (1) 



ERIC 



22 

233 



D. NGA PAGSASAKAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a* Hga salitang ginagamit sa paggalang 

Pi I tin aa tbaba kung a no ang mga tinutukoy ng 

swnusunod: 

1. Tawag sa di kilalang ale o mama . mmmmmmmmmmmmmm 

2. Tawag sa mga may edad na tatay/nanay ng magulang 
mo na may katandaan na • MMMWMWH ,, >M ,,— M , 

3. Tawag sa pinakamatanda o nakatatandang kapatid. 

4. May kapocmalang tawag sa babaeng walang asawa. 



5. Tawag ng inaanak sa mga nag-anak sa kanya sa 
binyag* kumpil o kasal. - ^^ nnn r»m n m 

6. Tawag sa kapatid o pinsan ng mga magulang. 



7. May kapormalang tawag sa lalake/babaeng may 
asawa* ^.^b,,,,,,,,,..,,, 



Ginoo/Ginang Manong/Manang 

Aling/Mang Lolo/IiOla 

Tiyo/Tiya Ninong/Ninang 

Ingkong* Irapo/Lelong* lelang Kuya/Ate 
Binibini 



9 

ERIC 



223 

239 



Palitan ng magalang na pangungusap ang sumusunod: 
1. Kumusta ka? 



2. sino ang kasama mo? 



3. Rumain ka na ba? 



4. Wala ka bang kumot? 



5. Ginawa ko na ang utos mo* 



2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Isulat ang wastong sagot sa puwang. Pumilt sa mga 
salitang nakalista* 



alipin 
dato 

karanasan 
manlalakbay 
masalimuot 
maseremonya 



may -e dad 

Muslim 

paggalang 

payo 

pormal 

tao 



Ang kaugaliang mmm X mmm ay maraming 
pinagmulan. una na ang mmm Z mmm uri ng lipunan 
bago pa dumating ang Kastila. Mahigpit ang 



224 



ERIC 



240 



paghahati ng uri ng mmm $ mmm at mmm i mmm ang 
kanilang relasyon. Naroong nay raha* mmm $ mmm f mga 
maharlika* mmm & mmm at iba pa. At dahil din sa 
maikli ang ltinatagal ng buhay ng isang tao» ang 
wmZmm na nilalang ang itinatangi. Binibigyan ng 
halaga ang kaniyang mga mmm g mmm at kuru-kuro. 
Masasabi ring ito'y sanhi ng kawalan ng mmm $ mmm 
na sistem ng edukasyon sa Pilipinas noong araw. 
Ang kaalaman ng tao ay nanggagaling sa MM 10« MM . 



3, Pagtalakay 

Pag-usapan kung ang paggalang ay nakakabutt o 
nakakaaama. 



4. Pagkatha 

Ipalivanag ang siamsunod: 

"Ang pagiging magalang ng isang tao ay may 
hangganan — tulad na rin ng natutunan nila 
Magal lanes* Legazpi at mga Amerikano noong 1900 na 
nag-akalang hindi marunong magtanggol ng kanyang 
karapatan ang Pilipino." 



9 

ERIC 



225 

241 



AUG PANANALITA 

Teres it a V. Ramos 



A. Babatahin: Baaahin ang sumusunod . 

Pinakaiingatan ng Pilipino ang fiaabibifcaw ng 1 
salita. Mahirap itong bawiia at* di tulad ng sugat na roula 
sa bato o patpat* ang sugat na likba ng pananalita ay 
matagal oaabilfiffl. ZUDitiSfi ito sa isip at pusor at 
sinusugatan ang darodamin at kaluluwa ng isang ailaldBfl* 
Dagdag pa rito'y kailangang BaQflafcaVdCdB ng isang tao ang 
kanyang sasabihin. Kung hindi'y ipalalagay na siya'y walang 
isang salita. 

Dahil ditor mahirap para sa Pilipino ang 2 
magpahayag ng deretso. Malamang na gumamit siya ng BdJUvafcifl 
kung ibig niyang ipaabot sa kioauukulao ang kanyang 
dinar amdam. Kung kiitikai ang bagayr gagaroit siya ng 
Bafid£iafl mga komentaryong wari'y BdlABadsaaaflia pero 
ipinaririnig sa taong gustong abutin. Inaasahan na may 
sapat na pakiramdam ang nakikinig upang maintindihan ang 
gan itong pangungusap. 

Balav marahil ito sa sobrang paggalang ng mga 3 
Pilipino. Ang magsabi ng deretso ay feiaabaaddflaa ng 
"bastos" o "walang-hiya" o "walang pinag-aralan". Bale ba'y 
hindi sibilisado ang ganitong uri ng tao. Hindi siQQ ang 



o 

ERIC 



226 

242 



kanyang pagkilos at ang kanyang BaJUiUfcUQfiQ sa kapuwa. 

Rung talagang delikado ang gustong ipaabot ng 4 
isang tao* malamang na gumamit siya ng mensahero. Karaniwan 
nang isa itong pinagkakatiwalaan ng taong gustong abutin. 
Sa pamamagitan nito* hind! nagkakaharapan ang may sasabihin 
at ang pagsasabihan. Sakunganu't-ano pa roan ay hindi 
mapapahiya ang sino man* 

Nay roabuti't roasaroa sa ganitong sistena. Una'y 5 
naisasaayos ang roga problema ng walang inasyadong pagkapahiya 
ng roga taong may kinalaman. Ikalawa'y naiiwasang mauwi sa 
away ang mga di-pagkakaunawaan. Sa kabilang dako naman ay 
maaaring pig 11 in ng isang tao hanggang sukdulan ang kanyang 
gal it. Kapag luroabas ito % y maaaring sa isang pamaroaraang 
marahas. 

Dahil sa kaugaliang ito*y mahirap sa isang 6 
Pilipinong tumanggap ng saflbafci&QS* Isa itong personal na 
bagay sa kaniya at gawa-gawa lamang ng kaaway. Pinapalagay 
na isang DdflfcafcaBflkaBg sirain ang kanyang safiUtao sa 
ganitong pamamaraan. Kaya malamang na gumanti ito kahit na 
hindi muna kuroibo. 

Kailangang raag-ingat sa kanyang pagsasalita ang 7 
sino man sa Pilipinas. HiDUfiUSflabdB Ang isang tao depende sa 
bilis o pag-iingat niya sa pagbibitiw ng pangungusap. 



o 

ERIC 



227 

243 



BOKABULARSTO: Pag-aralan ang mga swmsunod na salita. 
Bokabularyong Pangkaranivan 



1. bawiin (bawiM 

2. kinauukftlan 

3. kritikil 

4. likha 1 

5. maghilom (hllora) 

6. mapapahiya 1 

(mapahiya 1 ) 

7. nilalang 

8. pagbibitaw 

(bitaw) 

9. pagkatao 

10. pagtatangkA' 

11. pangatawanan 

(katawan) 

12. pinagkakatiwalaan 



13. tumitimo' 
(tlroo 1 ) 



X. to take back 
&. those concerned 
add* (Sp.) serious 

syn. attest* oalubba* 

Adi* made* produced 
Syn* gawa 1 
H. to heal 

Syn. QUOalsBfl 

X* will be put to shaiue 

q. human being 

X* the act of letting go 

q. human nature; personality 
q. attempt 

H« do with all one's effort 

and ability 
B* * add* referring to a 

trustee or a person to 

vhom another has a trust 
X. piercing or sticking fast 

into 

syn. feusatoao 



228 



244 



Bokabularyong Teknikal 

1. binabanaagan 

(bansag) 

2. hi lav 

3. hinuhusgahan 

(husga) 
4* pakikitungo* 

5* pagbatlkos 



6. pahiwatig 

7. palipad-hangin 



8. pasarlng 

9. plno 

229 



X* calling oc giving the 

name of 
adi. adapted from 
Syn. IMm 
X. is judged 

B* act of dealing with 
one's fellowmen 

syn. BaJUaififtOA 

D. act or manner of 

attacking another 

verbally 
Syn. BdfltuUflfl6« 
q. hint* insinuation 
B* (Fig.) an utterance* 

usually insincere* aimed 

to impress or deceive 

someone 
B. an indirect derogatory 

remark i innuendo 
Syn. BAfiBig 

Add* (Sp.) polished} fine 



245 



K. MCA T AMONG: sSfcf^n ang mga stunuaunod no tanong. 

1. Bakit plnakaiingatan ng Pilipino ang pagbibitaw ng 

salita? (1#7) 

2. Sa anong ibang kaugaliang Pilipino batay ang 
ugaling ito? (3) 

3. Paano karaniwang magsalita ang isang Pilipino para 
hindi masabalng tt bastos*# balimbawa? Ano pang ibang 
paraan ang kanyang ginagamit? (2»4) 

4. Ano ang mabuti at roasamang bunga ng ganitong 
si sterna? (5#6) 

5. Kalian sinasabi na ang isang tao'y "walang isang 
salita"? (1) 




230 



246 



D. HGA PAGSASAHAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

Ang sal (tang hLiLfk ay n»ay < bo- < bong kahulugan. Anu- 
ano ang ibig sabihin ng sumusunodr 

1. hlya ■MMMHHHMMMMWIMMMMWIMMMHHMMH 

2. walang hiya aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
3 • mahiyain aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
4 • napahiya aaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
5. hiniya aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
6* pagkapahiya aaaaa « aaa; « aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
7 • kahiyaan aaaaaaaaaaaa i aaaa « aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
8. nag kahiyaan aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 



Palitan ang salitang may salungguhit at isulat ang 
buong pangungusap na kascma ang ipinalit na salita, 
1. Ang sugat na likha ng pananalita ay matagal 
flUOA aaa fl. 



2» fidOflfi manhil ito sa sobrang paggalang ng mga 
Pilipino. 



3* Mahirap sa isang Pilipino ang turoanggap ng BABUDUBa 
kabit na ito'y hindi mapanira. 



9 

ERIC 



231 

247 



4* Kailangang mag-ingat sa kanyang BAOSUflflUSaO * n 9 
sino man sa Pilipinas. 



5. Mahirap sa Pllipino ang DaflidAifcd ng deretso. 



2.. Pagsasanay Tun$kol sa Sanaysay 
Tama o Mali 

1* Hindi mahalaga sa Pilipino ang pananalita* 

2. Deretso kung mangusap ang Pilipino. 

3. Gumagamit ng tagahatid ng mensahe ang Pilipino. 

4. Magaling ang ganitong sisteroa. 

5. Sasabihin ng Pilipino ang ayaw niya sa iyo* 

6* Mahilig magbitaw ng pangungusap ang mga Pilipino* 

7. Ang magsabi ng deretso ay binabansagang may 
pinag-aral&n* 

8. Ang pa sa ring ay pagpaparinig. 

9. Hadaling bawiin ang pagbibitaw ng salita. 
10. Nagpapadala ng mensahero upang mapahiya ang 

taong gustong abut in* 

3. Pagtalakay 

Pumili ng isa sa mga salawikaing sumusunod at 
talakayln. 

1* Ang sugat ng itak ay mas mahinay kaysa sugat 
ng masamang pangungusap. 



9 

ERIC 



232 

24j 



2» Ang dila ay di patalim nguni't kung sumugat 
ay malalisu 

3* Rung gumaling ang Isang sugat di kukupas 
ang masamang pangungusap* 

Pagkatha 

I sal at ang iyong kuru-kuro tungkol sa kabutihan 
at/o kasamaan ng pag-ttngat sa pagbitiw ng sal it a. 



233 

24d 



AUG SALU-SALO 
Teresita V. Ramos 



Am BABASAHIN: Basahin ang sumusunod, 

Mahilig sa BdflfcitiBfiB ang roga Pilipino. Halos 1 
lahat ng okasyon ay nagiging BaflkakatdfiQ para sa pagsama- 
sama ng mga magkakaibigan at pagsasalo sa kainan at inuman. 
Ang uyaling ito ay noon pang unang panahon. Si Padre 
Chirino* na kasaroa ng mga unang nagsipagdating na mga 
Kastila* ay nagsabing kafllUafcsflUlafc ang fciila ng mga tao sa 
Pilipinas sa ganitong gawain. Nay ikasal man o magkaroon ng 
anakr o may mamatayan man* siguradong magsasalu-salo ang 
mga tao. Sa katotohanan* ito ang ginamit ng mga Kastila 
upang saBalavJLfi ang kanilang BdflSdklau sa Pilipinas. 

Dati'y layu-layo ang mga tirahan sa Pilipinas. 2 
MangyarS'y nagtratrabaho sa bukid at dagat ang mga Pilipino. 
Hirap na hirap tuloy na makapagtayo ng sistema ng 
administrasyon ang mga kastila't BMXlfi. Naisipan nilang 
gamitin ang piyesta at pagtitipon-tipon upang BdfiBfldBXfi ang 
mga Pilipinong manirahan sa malapit sa simbahan at 
munisipyo. si la naman ay nagtagumpay. 

Ang saiU=aalO sa Pilipino'y hindi basta-basta. 3 
Wala sa tradisyon niya ang tahimik na pagtitipon na ma> 
dalawa o tatlong bisita lamang. Ang tagumpay at kasayahan ay 
bakax sa dami ng tao. Kakaunti kung sampung bisita lamang. 



9 

ERIC 



234 



250 



Rung dalawampu o tatlumpu ay sasabihin pang mga roabubuting 
kaibigan at pamilya lamang ang dadalo. Sa mga importanteng 
okasyom umaabot ng tatlo hanggang limang daan ang panauhin. 
At kung talagang eDflcande ay B&pAtak na libo ang darating. 
Karaniwan ito sa kasalan* biBXAfi o pagtatapos ng isanc anak 
sa paaralan* Lahat ng kamag-anakan ay iobitadQ' pati na ang 
nasa bundok t dagat o ibang bay an. 

Ang mga panauhing ito ay talagang pagsisilbihan. 4 
Wala silang dapat gawin kundi dumalo atrdepende sa okasyon* 
magdala ng regalo. Lahat ng trabaho ay aj£Q ng may bahay. 
Maaga pa# tinatawagan na nito ang kamag-anakan upang 
tumulong sa paghahanda ng pagkain. Karaniwan nang may tiya 
o pinsan na mahusay magluto. Ito ang bahala sa kung ano ang 
lulutuin. Ang mga babaeng kamag-anak ay fcdfldbivd ng gulay at 
karner taga-prito atr sa pangkalahatan* ang taga-ayos sa 
kusina. Ang kamag-anakang lalaki naman ay mag-aayos ng lugar 
na pagtitipunan ng mga bisita. Kung may litson ay sila ang 
fcfika rito. Sila rin ang mag-aayos ng inumin. 

Serbesa ang paboritong inumin sa mga pagtitipon. 5 
Kahon-kahon kung inumin ito ng mga kalalakihan. Hindi 
umiinom ng alak ang mga babae. Madalas tuloy na magkahiwalay 
ang pulutong ng mga babae at lalake. Habang nag-iinuman ay 
nagpapakitang gUdS ang mga lalake — kung sino ang 
makakainom ng pinakamaramir kung sino'ng makapagbubukas ng 
bote sa ngipin niya# kung sino ang may pinakanakatatawang 



9 

ERIC 



235 

251 



kuwento. Sabihin pa* BdflsUUSBUJfcsUDfiQk naroan ang mga babae't 
nagbabalitaan. 

Pinakahuling kumain ang mga tumulong na kamag- 6 
anak. At ang natirang pagkain ay pinaghahati-hatian at 
iniuuwi ng mga bisita't kamag-anak. 



ERIC 



236 

252 



B. BOKABULARStO: Pag-aralan ang mga sumusunod no sal ita. 
Bokabularyong Pangkaraniwan 



1. ako' 

2. batay 

3. kagfllat-gulat 

4. gllas 

5. hllig 

6. maengg&nyo 

(engganyo) 

7. roapalawig (la wig) 

8. nag-u.umpQk-ump6k 

(ump6k) 

9. pagkakatadn 
10. pagsaklaw 



11. papatak (patak) 



add* taken on; assumed 

add* based 

add* astonishing 

B. skill 

B* aptitude 

X* to tempt t attract 

X* to further 

X* sitting together) staying 

together 
a* opportunity 
a* inclusion of someone or 

something within one's 

jurisdiction 
Syn. pagsakopr paglagom 
X. will fall 



Bokabularyong Teknikal 

1. binyag a* baptism 

2. engrande add* <Sp.) grand) big* 

referring esp. to an 
occasion# such as a party 



237 



253 



3* imbitido 
4* pagtitlpon 

5. pr&yle 

6. salu-salo 
7* tagahiwa' 
8. t6ka 



Add. (Sp.) Invited 

B* gathering 

B* (Sp.) friar 

a* a party; banquet 

a* slicer 

a* assigned 



e 

ERIC 



238 

254 



K. MBA TANONG: Sagut in ang mga sumusunod no tanong: 
1* Ano ang napansin ni Padre Chirino? (1) 

2. Paano ginamit ng mga Kastila ang hilig ng Pilipino 
sa salu-salo? (2) 

3. paano inihahanda ang pagkain? (4) 

4. Hang katao ang inaasahang daratlng? (3) 

5. Ano ang paboritong ir.ucin sa handaan? (5) 

6. Anu-anong okasyon ang pinaghahandaan ng mga 
Pilipino? (3) 

7. Anong katangiang Pilipino ang maklkita sa 
pagkamahilig nila sa salu-salo? (3-6) 



9 

ERIC 



239 

255 



NGA PAGSASAMAY 

1. Pagpapalavak ng Bokabularyo 

Ptltin ang tali tang pinakamal apit ang kahulugan so 
sal i tang sinalungguhitan. 

1. Mahilig sa BAflaaaaOdsfiADa ang raga Pilipino. 



a. pagkakataon 

b. pagtitipon 
k. pagsasalo 

2. SafllUafcsflttlafc daw ang hilig ng mga tao sa pag- 
sasalu-salo. nnnmmmmmmmmmmmmmm 

a. kataka-taka 

b. nakakainis 
k. nakakatawa 

3. Gumamit ang mga Kastila ng salu-salo upang 
luroawak ang kanilang yaasakfiB sa Pilipinas. 

a. impluwensiya 

b. pagsaklaw 

k* pagpapahirap 
4* NAeDfldBXfl&fl lumapit ang mga Pilipino sa simbahan 
dahil sa salu-salo. mmmmmmmmmmmmmmmnmmm 

a. natuwa 

b. naakit 

k. nagustuhan 



240 

25tJ 



5. At kung talagang engrande BaBAfcait na libo ang 
dacating sa salu-salo. « --< » - ««« -- « - «««««« 

a. kulang-kulang 

b. oagiging 
k. higit 



Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Pilitn to tumutunod ang angkop na sagot sa puwangt 
kagulat-gulat magsasalu-salo 
kainan mapalawig 
Kastila pagkakataon 
Chirino pagtitipon 
ikasal panahon 
magkakaibigan prayle 

Nahilig sa 1* mmmmmm ang mga Pilipino. Halos 
lahat ng okasyon ay nagiging 2. mmmmmm para sa 
pagsasam-sama ng mga 3. mm +« at pagsasalo sa 4. mmmm 
at inuman. Ang ug^iing ito ay noon pang unang 
5. Si Padre 6* mmmmm r na kasama ng mga unang 

nagsidating na mga 7. mmmmm ay nagsabing 8. mmmmm 
ang hllig ng mga tao sa Pilipinas sa ganitong 
gawain. Nay 9. mmm ^ mm man o magkaroon ng anakr o may 
mamatay man* siguradong 10. mmmmmm ang mga tao* 



241 



257 



3. Pagtalakay 

May kabutthan ba o ka soma ang tdinudulot ang labia 
na pagkakahiltg ng Pilipino $a piystal 
Ipagtanggol ang tnyong sagot. 



4. Pagkatha 

Sumulat ng is ang fcompot tsyon. Ihambing ang mga 
pagsasalu-salo di to sa Amertka at sa Ptlipinas. 



ERIC 



242 

258 



AUG BUS SA PILIPIHAS 

Teresita V. Ramos 

A. BABASAHIN: Basahin ang awmsunod: 

Mahal ang kotse sa Pilipinas. Ang nakabibili 1 
lamang nito ay iyong aakaaaBflafc sa buhay. Raya ang 
nakalalaking bahagi ng mga Piliplno ay umaasa sa bus para sa 
kanilang transportasyon. Sa Kamaynilaan na kung saan umaabot 
inula lima hanggang anim na milyon ang mga naninirahan at 
nagtratrabaho* ang bus ang saodifiaDfl pang-sosyal at pang- 
ekonomiko ng lipunan. Kung wala ito'y walang makararating sa 
kanyang parororooan at walang makapaghahanap-buhay. 

Bagama't mayroong tren ay bus pa rin ang 2 
paboritong sasakyan patungo sa probinsiya sa loob ng isang 
pulo. Ang mga bus ay DiibadflOfl pag-aari; kakaunti lamang ang 
pinatatakbo ng gobyerno at kadalasan ang mga ito ay 
pangturista. Kung hindi man ay may kamahalan ang bayad 
sapagka't bade at uuuaaaifa ang mga bus na ito. Kaya 
karamihan ng mga Filipino ay umaasa sa mga pribadong 
kumpanya ng transportasyon. 

May £Ufca ang mga bus. Nula Quiapor halimbawa* 3 
hanggang Cubao kung nasa Kamaynilaan itor o mula sa baryo 
hanggang bayan sa probinsiya* at pabalik. Paikot ang mga 
rutang ito at dumaraan sa ilang distrito at bayan-bayanan. 

243 



9 

ERIC 



253 



Mayroong mga sinasabing himpilan ng bus sa kalye o "bus 
stop" pero hindi ito masyadong pinapansim liban lang kung 
nasa malalaking kalye at "highway". Tumitigil ang bus kung 
saan man bababa o sasakay ang isang pasahero. Madalas ay 
bigla pa ang pagtigil nito* 

Ganito ang pagtawag sa bus. Tatayo ang isang tao 4 
sa gilid ng kalye* AiMBafc ang kanyang karaay at medyo 
ibabaidBfl ito sa daraanan ng bus* Kapag malapit na ang 
sasakyan ay ivanraflvafl niya nag kanyang mga daliri upang 
matawag ang pansin ng tsuper. Bigla namang fcafcaDdfcflQ ng 
tsuper ang preno ng kanyang bus. Kailangang maging 
maingat ang sasakay at lumayo kaagad sa gilid ng kalye. Baka 
siya oasaliifc ng sasakyan at madisgrasya. 

Sa kabilang dako* kung nasa loob na ng bus ang 5 
pasahero ay kailangan ding tawagin niya ang pansin ng 
tsuper. Walang alarma o bafcinaaH sa loob ng bus. Kaya ang 
pasahero ay sumisigaw ng "para" o kaya'y puoacafivit ng 
"psssstl" Kung minsa'y di siya marinig ng tsuper dahil sa 
ingay ng roakina. Raya magsisigawan ang ibang mga pasahero o 
kaya'y kakdlaBDafliB pa ang tabi ng bus. 

Ang bayad sa pagsakay ay depende sa layo ng 6 
pupuntahan ng pasahero. Dahil dito ay hindi maaaring ihulog 
na lamang niya ang kanyang bayad sa isang kahon. Ang sagot 

sa problemang ito ay ang konduktor isang babae o lalake 

na nakatayo sa estlibQ. Da la nito ang mga tiket na 



ERIC 



244 



260 



nakalagay ang mga dadaanan ng bus. Kapag nagbayad ang 
pasaheror bubutasan ng konduktor ang tiket at ibibigay ito 
sa kanya. Siya rin ang BaasUfiUiUi at magsa?*bi kung magkano 
ang bayad patungo sa isang lugar. Kung minsan ay nag-aaway 
ang konduktor at pasahero tungkol sa bayad* kung minsan 
naman ay dahil sa buo ang pera ng pasahero. nalimbawa'y 
magbibigay ito ng sampung pisong buo samantalang ang aioaii 
ay limampung sentimo lamang. Dahil karaniw«m nang puro barya 
ang pera ng kaadllfcfcfl** malaking aba la ang pagsusukli. Kung 
minsan naman ay kinukuha niya ang pera at sasabihing mamaya 
na ang sukli. Pagkatapos ay malilimutan naman nito na 
sasaBBUia o dadalawaoeaia ang ibinigay na pera. Laking gulo. 

Pero hindi naman palaging nagtatalo ang pasahero 7 
at ang konduktor. Hadalas pa nga ay ©afcuiaaaia itong hull. 
Lalo na kung maraming fealutaa ang pasahero. Dahil walang 
bawal isakcy sa bus ay kung anu-ano ang laman nitor liban pa 
sa tao. Kung minsa'y may bisikletar pinto? parte ng 
kotse; mga basket ng gulayr aso, biik at manok* mga 
pinamalengke ng mga g:'aang at katulong. At ano pa man na 
kayang buhatir. ng dalawang kamay. At hangga't may sasakay ay 
sige ang papisok ng konduktor. Kaya punung-puno ang bus at 
kung minsan ay nakasabit na lamang ang mga tao sa loob at 
labas ng bus. 




245 



261 



B. BOKABULARfO; Pag -ar a I an ang mga sumusunod no salita. 
Bokabularyong Pangkaranivan 



1. 


balatan 


B* 


a bundle of something # 








usually wrapped in cloth 








or paper 


2. 


bating Aw 


a* 


bell 


3. 


bilk 


a* 


a young suckling pig 


4. 


kaKalampagln 


X* 


will make noise by striki 




(kalampag) 




with one's hand 


5. 


dadalawampain 


a* 


twenty peso bill 


e. 


ihaharang (harang) 


Ji. 


will block 


7. 


iuonat (onat) 


X* 


will stretch 


8. 


iwawagwag (wagwag) 


X* 


will wave 


9. 


nagsusukll' 




changing money 




(sukli) 






10. 


marangya' 


add. luxurious 


11. 


masabit (sabit) 


X* 


to get hooked by 


12. 


matulungln 


add* helpful 


13. 


nakaaangat 


add* higher 


14. 


pumapaswlt 


4* 


whistling; making hissing 




(paawlt) 




sound 






Cyn. pumipito 


15. 


sandlgan 


a* 


basis 


16. 


sasamptiin 


a* 


ten peso bill 




246 



262 



17. tatapakan 
(tapak) 
Bokabularyong Teknikal 

1. kondukt6r 

2. estrlbo 

3. prfcno 

4. pribado 

5. rOta 

6. singll 

7. sukll' 



a. will step on 

B* fare collector in a bus, 
train 

q. (Sp.) running board 

q. (Sp.) brake 

adi. (Sp.) private 

q. (Sp.) route 

q. transportation fee 

Syn. bay ad 

B* amount of money given to 
a customer as a change of 
the bigger amount paid 



247 

263 



K. MCA TANONG: Saguttn ang mga sumusunod no tanong: 

1. Bakit sinasabing ang bus ang sandigang pang- 
sosyal nt pang-ekonomiko ng lipunan? (1) 

2. Ano ang karaniwang ginagawa ng isang pasaherong 
nasa loob ng bus para pahintuin ang sasakyan? 
(5) 

3. Bakit karamihan ng mga Pilipino ay umaasa sa mga 
pribadong bus at hin3i sa mga pinatatakbo ng 
gobyerno? (2) 

4. Anu-anong mga bagay ai g maaaring isakay sa bus? 
(7) 

5. Ipaliwanag ang ginag wa ng isang konduktor/ 
konduktora sa pagsingil ng bayad ng pasahero. 
(6) 



ERIC 



248 

264 



MGA PAGSASARAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

Palitan ang mga salt tang nasasalungguhitan ng 
sal itang may ptnakamalapit na kahulugan at isulat 
ang buong pang ungu sap: 

1. Ang nakakabili Xamang nito ay iyong nakaaaafiafc sa 
sa buhay. 

MMMaMUUMWMaiMMMMMUaMMMIIMNMNUH 

2. Walang alarma o bafciaflau sa loob ng bus. 



3. Kaya magsisigawan ang ibang mga pasahero o 
kaya'y kafcalaODaflia Pa ang tabi ng bus. 

4. Ang bus ang aaaiUflaafl pang-sosyal at pang- 
ekonoraiko ng lipunan. 



5. Bago at oa£aaSXa ang mga bus ra ito. 



Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 
Piliin ang t among sagot: 

1. Ang talagang inaasahang transportasyon sa 
Pilipinas ay ang: 

a. tren 

b. dyipni 

249 

265 



k. bus 
d. bapor 

2. Ang tumatanggap ng bayad ng pasahero ay ang: 

a* taupe r 
b. konduktor 
k. pulls 
d. iaang kahon 

3. Madalas pagtalunan ng konduktor at pasahero 
ang tungkol sa; 

a* himpilan ng bus 

b* ruta ng bus 

k. pagsusukli ng pera 

d. ang dami ng tao sa bus 

4. Tinatawag ang bus sa paraamagitan ng: 

a. paghihintay sa "bus stop" 

b. telepono 

k. pagkumpas ng kamay 
d. pagsigaw 

Pagtalakay 

Ano ang pagkakaiba ng bus sa Pilipinas sa bus 
Amerika? 

Pagkatha 

tlarawan ang bus sa Pilipinas . 



250 



266 



KONG M A K I SANA 
AUG MGA PILIPINO 

Kaugaliang Ginagantihan ng Pagsasamantala 

F. D. RillOf Jr. 

A. BABASAHtN: Basahin ang sumusunod . 

Rung sinong kamote man ang nakaimbento ng ugali at 1 
salitang "BdfcUU&dSa" ay dapat ipagbunyi ng bawat nabuhay 
at nabubuhay na Pilipino. 

Dahil sa panahong ito ng implasyon* resesyon at kung 2 
anu-ano pang problemang pampulitika at pangkabuhayan na 
bumabagabag sa indibidwal* nakapagtatakang nabibigyan pa 
rin ng puwang ng mga Pilipino ang Bd&iaibahaai ng kaunti 
nilang oras at sarili sa pagbibigay sa kapwa. Sa 
madaliang salita* hindi nawawala ang ating pakikisama. 
SUKATAN NG PAG K AT AO 

Sa mga Filipino* ang tao ay sinusukat hindi sa 3 
pamamagitan ng kanyang pisikal na kaanyuan o kakayahang- 
pangkaisipan kundi sa kanyang pakikisama. Pintasan mo na 
ang Pilipino. Sabihin mong siya'y duling* pango# kuba# 
bansot* sakang* mangmang at kung anu-ano pang ragsUMsala 
sa katauham pero huwag na huwag — huwag na huwag — mong 
sasabihing "wala kang pakisama." 

Halimbawa'y suriin na lang ang pangkaraniwang punang 4 
ito sa umpukan: "Sayang na tao *yang si Pedro. Magandang 



a 

ERIC 



251 

267 



lalaki sana at edukado kaya lang hindi raarunong makisaroa." 
Konklusyon: Ang lahat ng roagagandang katangian ni Pedro 
ay natabunan dahil sa isang roalaking kapintasan niya. 

Isang magandang halimbawa ng gayuma ng salitang 
"pakikisama" ay ang pangyayaring ito: 

Ipagpalagay nang hindi ka tUDQtQSd dahil alergik ka 
sa alak. Pero may roga pagkakataong madadaan ka sa UDBUiSAfi 
ng roga manginginom. XatdfldXao kar pero tatanggi ka. 
Sasabihin roong mas a ma sa 'yo ang alak. Tiyakr 
fcakaofcivavas ka. Sasabihin sa 'yong isang shot lang 
naman. Tatanggi ka uli. Ipaliliwanag roo ang iyong 
posisyon. Sasagutin roo ng ngiti at paliwanag ang lahat ng 
panunudyo sa iyo. Nguni't kapag may nagsabing: "Sige na* 
parer roakisaroa ka naman*" patay ka na. Tiyak na luaatt na 
ang iyong paninindigan. Tatagayan ka ng isa hanggang 
masundan nang roasundan. Kahit na magtiis ka pang maroantal 
ang iyong buong katawan sa loob ng isang linggo. "Bale- 
wala *yan." Ang fiakuofilMeifi mo na lang sa sarili ay hindi 
ka napintasang "walang pakikisama.* 
IBA'T I BANG KLASE NG PAKIKISAMA 

'Yang pakikisama ay maaaring hatiin sa iba't ibang 
kategorya* Merong suwabe at merong ad£asal* Merong 
nakatutuwa at merong oakaaasai;. Merong mababaw at merong 
roalaliro. 



252 



268 



•Yang pagsama sa mga inuman» halimbawa* ay suwabeng 8 
pakikisaroa. Ang nakatutuwang halimbawa naman ng 
pakikisama ay ang pakikitungo sa iyong magiging biyenan o 
sa biyenan mo na nga. Kapag nanliligaw ka pa lang sa anak 
nila# matatalas ang mga pang-amoy niyan sa mga kapintasan 
mo. Ingat ka naman siyempre. Mamatyagan mo kung ano ang 
kahinaan ng iyong biyenang-hilaw. Kapag napansin mo 
halimbawa na mahilig tumaya sa special Have ang tatay ng 
iyong nililigawan* iistrokan mo ito. Lalapitan mo ang 
iyong kaibigang matinik magbigay ng tip, 

Kung sabong naman ang hilig* bigyan mo ng teksas o 9 
talisain. Abutan mo ng pantaya kung walang pera. Samahan 
mo sa sabungan. Mag-aral ka ng lengguwaheng sabungero. 
Tiyak na tiyak namang papayag siyang DUBUflAo mo ang 
kanyang duoalflfla. 
GARAPAL NA TAKTIKA 

Ang garapal na pakikisama ay 'yong tungkol sa 10 
trabaho. Halimbawa'y matagal ka nang nagtatrabaho sa 
isang kompanya. Pero napansin mo na parang wala kang 
asenso* samantalang •yong mga bagong pasok lang ay tumaas 
kaagad ang ranggo. Makiramdam ka kung bakit. At 
malalaman mo na magaling ■makisama ,, ang iyong kasama. 
Kaya iisip ka rin ng estratehiya. 

Dahil alam roong maagang pumasok ang iyong boss ay 11 

253 

e 

ERIC 



maaga ka ring papasok. Pero hindi ka tutuloy sa iyong 
mesa, Maghihintay ka sa labas. Kapag natanaw mong 
dumarating na ang kotse ng iyong boss ay BafcajfsoaliSJfa ka 
pang lalapit# kunwari'y nagkasabay lang kayo. Bubuksan mo 
ang pinto kasabay ng isang napakatamis na ngiti. Mag-gu- 
good-morning ka. Sasabihin mong mahusay siyang boss dahil 
maagang pumasok* di katulad ng ibang amo na kung pumasok 
ng opisina ay hapon na. Kapag nagsuoo ng sigarilyo si 
boss* mabilis pa sa alas-kuwatrong ilalabas mo ang iyong 
lighter para sindihan ito (ang sigarilyo* hindi ang boss) . 

Kapag roedyo nahttli fflfl aflfl J&aOKdfifl lfifib' dadal asan mo 12 
ang pasok sa kanyang kuwarto. Kapag nakasilip ka ng 
tiyempor yayayain mong kumain sa labas. Sasabihin mong 
birthday mo# kahit na kabi-birthday mo lang. Dadalhin mo 
siya sa isang first-class restaurant. Ikaw ang taw 
siyempre. 

At kahit santambak na ang iyong anak* pipilitin mo 13 
ang iyong misis na umiskor pa kayo ng isa. Kapag naka- 
iskor na kayo# kukunin mong kumpare si boss. Siyempre* 
kapag magkumpare na kayo# madali nang lumapit. Madali na 
ring umasenso. 

Nguni*t kung garapal man itor mas garapal ang 14 
nangyayaring "pakikisama 11 sa sistema ng ating edukasyon. 

Sa isang klase — elementarya man ito# haiskul o 15 



ERIC 



254 

270 



kolehiyo — matutukoy mo kaagad kung sino sa mga 
estudyante ang magiging ■matagumpay" na negosyante o 
opisyal ng gobyerno kaya. Kadalasan* sila 'yong mga 
estudyanteng wala nang ginawa kundi umayon sa anumang 
sabihin ng kanilang guro# kahit na alam nilang mali na ang 
itinuturo sa kanila. Nguni't ang pakikisama nila»y hindi 
nagtatapos sa loob ng paaralan. Pag-akyat nila sa 
hagdanan ng katanyagan* napakarami pa nilang dapat 
■pakisamahan." Maraming opisyal ng gobyerno ang may 
ganitong kasaysayan. 
KASAYSAYAN NG PAKIKISAMA 

Pero Rung maisasakripisyo man natin ang ating mga 16 
paniniwala at: paninindigan dahil sa pakikisama sa ating 
mga kababayar. > mas matindi ang naging epekto sa ating 
pagkatao ng pakikisama natin sa mga dayuhan. 

Paano ma ipal i 1 iwanag* halimbawar ang ginawang 17 
pakikisama ni Haring Humabon kay Magellan nang pumayag 
siya# sampu ng kanyang asawa at tauham na magpabinyag sa 
paniniwalang Kristiyano gayong ang mga Espartol ay 
kadarating pa lamang sa ating lupain? ito ay simbolo ng 
pakikisama ng mga Pilipino sa isang lahing bibihag sa 
kanila sa loob ng tatlong dantaon. 

Pero panis ang ginawa ni Humabon sa ginawang 18 
pakikisama ni Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano. SukaL ba 

255 

™k 271 



naroang ang kalayaang binawi ng masang Pilipino sa kamay ng 
mga Esp&nyol ay ipagkaloob aa mga iroperyal istang 
Amerikanol 

Hanggang ngayon ay walang patid ang ating pakikisama. 19 
Tingnan na lamang ang santambak na koropanyang 
transnasyonal na nasa ating lupain at marahil ay maaari na 
tayong tumanggap ng karangalan bilang bansang 
pinakamahusay makisama. 
PANTAY NA PAKIKISAMA 

Walang maaama sa pakikisama. Magandang katangian ito 20 
ng isang lahing may malabis na pagpapahalaga sa kanyang 
kapwa. Nguni't ang magandang ugali ay kadalasan nang 
suklian ng pang-aabuso. Ang ating lipunan sa kasalukuyan 
ay produkto ng pakikisamang may iisang mukha: 
DaflaasdDdQtald* Ang ating pakikisama ay madalas 
ipagkamaling bukas-palad na pagtanggap sa anumang naisin 
nilang gawin sa atin. 

Ang mga Pilipino ay ayaw na ayaw manakit ng damdamin 21 
ng kapwa, Nguni't ayaw rin nilang sila'y masasaktan. 
Nguni*t kung susuriin natin ang kasalukuyang posisyon ng 
bansa sa pakikipag-ugnay niya sa roalalaking bansa* hindi 
kaya lumalabas na ang ating pakikisama ay nagiging 
pagsampal na rin sa sariling mukha? 

Marahil nga# tulad ng empleyadong halos humalik sa 22 



9 

ERIC 



256 



272 



pundilyo ng kanyang boss* kailangan rin nating lunu'xin ang 
ating amor propyo para makamit ang ating minimithi. 
Nguni't nakatatawa namang "aawifcao" P» natin sa inga 
dayuhan ang mga bagay na sadya namang at in. 




257 



273 



fi. BQKABULAKYO: Pag -oral an ang 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1. dumal&ga (dal&ga) 

2. kakantiyaw&n (kantiy&w) 

+ 



3. garap&l 

4. lus&w 

5. nakaaas&r 

6. pag-upas&la' 

7. patay-mallsya 

8. pupfigin (pQpug) 



aumusunod na sal it a. 

a* young hen* hence a 
young woman 

X. will tease or make fun 
in a playful or good- 
natured way 

syn. fcufcukaubio 

add* (Sp.) outrageous 
shamelessness 

add* melted 

syn. tuaau 

add* irritating 

syn. nakakainAs 

a. act of speaking to or 
about a person in 
bitter t abusive language 
adlf* (Fig.) innocently 
X* 1* to attack furiously 
with the beak and 
feet* usually spoken 
of chickens 




258 



274 



9. tatagayan (tagay) 



10. tumotftma 1 (t6raa*) 

Bokabularyong Teknikal 

1. "awltan (awit) 



2. kakayahang-pangkaisipan 

3. nahali. . «lo6b 

4. pagsasamantala 

(samantala) 

5. pakikibahagi* 
• ; . pskikisaraa 

259 

ERIC 



2. to kiss someone 
passionately 
X. will offer a toast as an 
invitation to someone 
to join in a drinking 
bout 

X. (Sp.) drinking alcoholic 
beverage 

X. (Fig.) to obtain some- 
thing from someone* esp. 
from a friend* for the 
mere asking 

q. mental ability 

X* (Fig.) gained the 

confidence or goodwill 
of someone 

q. act of taking advantage! 
as of someone's 
ignorance* goodwill* etc. 

q. act of sharing something 
with someone 

0* manner or attitude of 



275 



7 • pakunsuw61o 
(kunsuw61o) 



8. t^ya 1 



9 • umpfikan 



getting along with 

people 
a* refers to something 

given in order to give 

comfort or consolation 

to someone 
q. (Fig*) one who is 

"assigned" by the group 

to bear the expenses 
a* small group of persons 

huddled together 

separately for 

discussion* etc* 



9 

ERIC 



260 

276 



K. MCA T ANONG: Sagutin ang mga swmsunod na t anong. 

1. Anong katangian ang lalong binibigyang halaga ng mga 
PiXipino? Talakayin ang ibig sabihin ng 
pakikisaroa. Nagbigay ng mga halimbawa nito. (3-6) 

2. Bakit lalong kapuri-puri (o hindi) ang ugallng 
pakikisaroa ng mga Pilipino sa panahong ito? (2) 

3. Ano ang dalawang kategorya ng pakikisaroa? Nagbigay 
ng mga halimbawa na naglalaravan nito* (7-9) 

4. Bumanggit ng ilang pangyayari sa Kasaysayan ng 
Pilipinas na nagpapakita ng iba't ibang uri ng 
pakikisaroa ng Pilipino. (17-19) 

5. Ayon sa may- a k da r ano ang madalas na ipinapalagay at 
isinusukli sa pakikisaroa ng mga Pilipino? (20) 

6. Anong mga ibang kaugaliang Pilipino ang roahihiwatig sa 
pakikisaroa? (13*15*16*21) 

7. Talakayin ang kabutihan o kasaroaang idinudulot ng 
pakikisaroa. Nagbigay ng sariling halimbawa. 

8. Ano ang tono ng pagsasalaysay ng may-akda? Nay 
katuwiran ba siya? 

9. Ayon ka ba o hindi sa ugaling pakikisaroa ng Pilipino? 
Ipagtanggol ang iyong sagot. 



261 

277 




HGA PAGSASANAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Mga pananalitang nangangahulugang may pakikisama 

1. ay aw manakit ng damdamin ng kapwa 

2. bukas-palad na pagtanggap 

3. pakikitungo 

4. pagbibigay sa kapwa 

5. pagpapahalaga sa kapwa 

Garni tin ang mga sal i tang ito sa pangungusap: 

1 . t ^ mnnnnmnn - n ^ n ^ n - nn „„ nm „^ nnnnnrimnnn „ n 

2 . mmmm tm « mmmmmm « mmm 

4 . r ^ rn . B . nrnnr , nn1T1 . n . 1 iifminnin-i-riTiii-iTiiMiw-i 

5 . „„..H-««— 

b. Mga salitang gamit sa pamimintas sa hitsura 

1. bans6t - pandak; mababa 

2. kfiba' - hukot; roataas at alsado ang likod 

3. dullng - salubong ang mga mataj dokling 

4. pang6 f - sarat o dapa ang ilong; hindi 

mat ang os ang ilong 

5. sakang - bisaklat ang mga binti; bikaka; 

hindi diretso ang mga binti 
Garni tin ang mga salitang ito sa pangungusap: 

2. « ..... 



262 

278 



5 . mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmKmmmmmmmmmmm 

k. Mga salitang "slang" 

Tingnan ang pagkakagamit ng mga sumusunod na salita sa 
sanaysay. Garni tin ang lima sa pangungusap: 

1. awl tan - hingin 

2. kam6te - nagpapahiwatig na ang tinutukoy 

ay di kanais-nais 

3. garapal - sobra; labis-labis 

4. iistrokan - bobolahin 

5. matinik - raahusay; maabilidad 

6. pare - tawag sa kaibigan; maiksing 

bersiyon ng kumpadre 

7. tumot6ma - umiinom ng alak 

8. umiskGr - raakaisa; makagawa 

1 . , l , l „„ MI> , Wf , M , ll , rt „„ w ., Mw . llg „ n .„^ H , w ,. f , 11 

2 . mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ~ mmmmmmmmmmmmmtmmmmammmmmmm « 

3 . ■■a«aaMHuM«aMaiiaauiiMa«aNiiaaiiaiiaM^MailMNMMB 

Ibigay ang kahulugan o interpratasyon nito: 

"Sayang na tao 'yang si Pedro. Kagandang lalaki 
sana at edukado kaya lang hindi marunong makisana*" 



63 

273 



Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Piliin sa listahan ang angkop na salita at isulat ito sa 
bawa't puwang* 

nakaaasar garapal 

mababaw pag-aabuso 

pakikisama 

Sa roga Pilipinor ang tao ay sinusukat hindi sa 
pamamagitan ng kaniyang pisikal na kaanyuan o kakayahang 
pangkaisipan kundi sa kaniyang (1) mmmmmmmmmmmm » 'Yang 
pakikisama ay maaring hatiin sa iba't-ibang kategorya. 
Merong suwabe at merong 12) mmmmmmmmum * Herong nakatutuwa 
at merong (3) mmmmmmmmmm * Merong (4) mmmmmmmmmm at merong 
malalim. Magandang katangian ang pakikisama. Nguni't ang 
magandang ugaling ito ay kadalasang sukli an ng (5) mmmmmm » 

Pagtalakay 

Suwabe ba o garapal na pakikisama ang sumusunod: 
I pal iwanag ang inyong sagot, 

1. Pakikipagsine sa mga kaibigan kahi't na may iksamen. 

2. Pagpapakain sa "boss" sa mga mamanaling restoran* 

3. Pagi-unca sa "party" kahit na walang gana dahil sa 

naimbita ng kaibigan* 

4. Pakikipag-away sa kaaway ng barkada o grupo. 

5. Pangungumbida sa mga kaibigL.* hanggang malubog sa 
utang. 

264 

260 



• Pagkatha 

Magaalayaay ng isang pangyayaring nagpapaktta ng 
pakikisama ng Pilipino. 



# 



265 

281 



AUG HOSPITALIDAD NG MGA PINOY 
F. D. RillOr Jr. 

A. BABASAHIN: Basahin ang sumusunod . 

Birtud ng mga Pinoy ang hospital idad o ang mainit na 1 
pagtanggap sa sinuman* kababayan man o waging dayuhan. 
Pangalawa matahil sa naggagandahang lugar at babae ng 
Pilipinas* ang hospital idad ang pinakamahusay na DaBfisaKAfc 
ng mga nasa industriya ng turismo sa mga dayuhan upang 
pumunta sa ating bansa. Ipinagmamalaki natin na kahit 
saang sulok ng Pil^ mas ka roagpunta* tiyak na matatagpuan 
a^g kaugaliang ito. 

'Yang hospital idad ay taglay na ng mga Pinoy bago pa 2 
man dumating ang mga Espanyol. Isipin na lang na paroo't 
parito sa atin ang mga dayuhang mangangalakal. Hindi 
mangyayari sana iyon kung oasusuaflAfc at laging 
nakasimangot ang ating mga oiDUBQ* 

Kaya't iDiifiiitaa ng mga taga-Turismo si Lapu-Lapu 3 
dahil sinira niya ang ipinagmamalaking hospital idad ng mga 
Pilipino nang kUBdSd siya kay Magellan ilang dantaon na 
ang nakararaan. Upang makabawi marahil sa bafcik na ginawa 
ng hepe ng Mactan* mainit na pagsalubong ibinigay ng 
mga Pinoy sa muling pagdating ng mga Espanyol. Hinayaan 
din nila ang mga kababayan ni Magellan na hawakan ng mga 



9 

ERIC 



266 

282 



ito ang kabuhayan* pulitika at kultura ng bansa sa loob ng 
mahigit na tatlong daang taon. 

Marunong din namang tumanaw ng utang na loob ang mga 4 
Espanyol. Halirobawa* binigyan nila tayo ng Kristiyanismo 
at iniligtas ang ating mga kaluluwa mula sa kuko ng 
diablo. Pati »yong ating mga nasusulat na panitikan ay 
sinunog ng mga misyonerong Espanyol dahil ang lahat ng 
ito'y "likha ng deinonyo*. Aba»y salamat sa ating 
hospitalidadi Rung hindi pala'y baka tinubuan na rin tayo 
ng sungay at buntot. 

♦ 

Pero hindi hospitable si Andres Bonifacio. 5 
Ha&8fc.UdVA£ siya ng maraming katulad niya at pinalayas ang 
mga Espafiol. Napahiya siguro ang ilang kababayan ni 
Bonifacio nang malamang uilakaa niya ang magandang ugaling 
ito ng mga Pilipino. Kaya't upang ipakita sa buong 
daigdig na hindi puwedeng alisin ng kung sino lang ang 
hospitalidad ng mga Pilipino» pinatay nila si Bonifacio. 

Upang malpakita muli na bukdSsSAldd ang mga Pilipino 6 
sa mga dayuhan* pinapasok naman nila ang mga fmerikano. 
Tuvang-tuwa naman ang mga Kano. Ang babait daw ng mga 
Pinoy G Biro mo nga namang ipagkaloob sa iyo ang mga lupa 
nila para mapagtaronan ng tubo* pinyar niyog at kung anu- 
ano pa. At ang mga kabundukan. Ipinagkaloob nating lahat 
ang mga ito sa Amerikano para makakuha sila ng ginto* 



9 

ERIC 



267 

283 



tanso* pilak at kung anu-ano pang mineral. Para wala 
silang masabi. Para mapatunayan natin na tayo'y 
hospitable . 

Kaya naman siBUJUisn nila ang ating hospital idad ng 7 
kanilang kagandahang-loob. Binigyan nila tayo ng mga 
paaralan para matuto tayong bumasar sumulat at magsalita 
ng Ingles. At para maaliw tayo# naglabas sila ng bodabil 
at pelikula habang panay ang nguya natin ng Hersheys at ng 
tinapay na may palamang karne-norte. 

Partner ng mga Pinoy ang mga Kano. Kaya nang 8 
dumating ang mga Hapones* hindi natin sila inistima nang 
mabuti dahil galit ang mga Kano sa kanila. Ang 
hospitalidad natin ay nafcafciliBO lamang sa mga poging 
Kano# hindi sa mga sakang na'y singkit pang Hapones. 
Kaya't nang pulbusin sa bomba ng mga Amerikano ang 
Pilipinasr hindi tayo nainis. Kakampi natin sila kasi. 

Nang umalis ang mga Kano sa atinc lupaim marami sa S 
atin ang nalungkot. Para silang bisita na matagal nating 
pinatira at pinakain sa ating bahay at pagkatapos ay 
biglang lumisan. Para oanafciii ang kanilang alaala sa 
ating lupain* hinayaan nating manatili sa atin ang 
kanilang mga base militar. 

Nang may magmungkahing alisin na ang lahat ng base 10 
militar sa ating lupain* marami ang tumutol. Para raw 



9 

ERIC 



2C8 

284 



kasing wala tayong utang na loob sa Amerika. Nasaan na 
lang ang ating hospitalidad at papayagan nating paalisin 
ang ating mga kaibigan? Puwede nating paalisin ang mga 
base military pero nahihiya tayo. Ayaw na ayaw nating 
masasabing hindi tayo hospitable sa kanila. 

Nang magkabati ang Amerika at Hapon, bati na rin 11 
natin ang huli. Ipinakita rin natin sa kanila ang ating 
hospitalidad. Hinayaan natin ang kanilang mga barko na 
mangisda sa ating karagatan. Hinayaan natin silang 
magtayo ng mga negosyo sa ating lupain. Ang lahat ng ito 
ay aiang-alang sa hospitalidad, 

Kaya naman ngayon ay panay ang pasok ng mga turistang 12 
Hapon sa atin. Tuwang-tuwa sila sa ating hospitalidadr 
lalung-lalo na sa ating mga hospitality girls. 

Nagbabago ang panahon* pero ang hospitalidad ng mga 13 
Pinoy ay hindi nawawala. 

Nang ginanap ang Miss Universe Contest sa atin# hindi 14 
ba't kuntodong hospitalidad ang ating ginawa sa mga 
kal*hok? Bukod sa mga parada at parangal# ipinagpatayo pa 
natin sila ng teatro para lamang sa okasyong 'yon. Nang 
maglaban sina Muhammad Ali at George Frazier* hindi ba't 
maging si Joe Louis ay napaigtad sa kanyang libingan dahil 
sa laki ng piesyong ibinayad natin sa kanila? 
Ipinagpatayo pa ng isang Shopping Center si Ali sa Cubao. 



eric 285 



Nang maglaban sa chess sina Karpov at Korchnoi* ilang 
milyong piso ang nagastos r pagpapatayo ng isang 
Convention Center na pagdadausan ng kanilang labanan? 

At ang lahat ng ito ay ginawa natin para maipamalita 15 
ng mga dayuhan na napaka-hospitable talaga ng raga 
Pilipino. Kahi't na hindi na nagagamit ang ating mga 
hotel sa kasalukuyan. Kahi't na walang nanood at nalugi 
ang labanang Karpov-Korchnoi. Bale wala lahat *yan. Ang 
mahalaga'y hindi tayo napahiya sa mga dayuhan. 

Ang totoo'y hindi lamang sa mga dayuhan hospitable 16 
ang .ga Pinoy. Maging sa pinakamaliit na bagay ay 
nakikita ang birtud na ito. Isang malaking DfllaifiiDaO 
halimbawa sa isang dayuhan kung bakit ang dalawang 
magkaibigan ay kailangang mag-unahan sa pagbabayad sa bus. 
Hindi lang basta unahan* may nag-aaway pa riyan o 
nagpapatayan kaya. 0 kaya nama'y tuwing may pista. 
Pinakain na ang mga bisitar may BabaOD pa pag-uwi. 

Halimbawa pa rin ay kung may dumalaw na kamag-anak sa 17 
atin. Kung probinsiya ang dinalawr kahi't na ang kaisa- 
isang manok ay gigilitan ng leeg ng maybahay para maihain 
lang sa bisita. Kung taga-lunsod naman ang dinalawr tiyak 
na araw-araw ay mamamalengke ang maybahay para makapagluto 
ng masasarap na pagkain. Para walang roasabi ang bisita. 
Para hindi BaBiflfcaaao. Kahit na S9 totoo'y puro tuyo ang 



e 

ERIC 



270 

286 



lag! nilang ulaxn. 

Kung titingnan ang sikolohiya ng ugaling ito ng mga 18 
Pinoy* mapapansin ang Dfltflsiial ng kaunting fcaxabaogaa at 
ng bixa* Palagi nang ang nasa isip ay ang sasabihin ng 
kapwa* ang pamimintas na tatanggapin o ang katayuan sa 
buhay. 

Kaya't raaraminv 4 sumusulpot na ospital sa kasalukuyan, 19 
Mararoing naoospital dahil sa sobrang hospitalidad. 



rn^ 271 

™£ 287 



B. BQKABULARYO: Pag-aralan ang 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1. manatili 1 (tiliM 

2. nak&klling (klling) 



3. nanghikayat (hikayat) 

4. ninCno' 

5. pag-iral (lral) 

6. palalslpin (lsip) 
Bokabularyong Teknikal 

1. batik 

2 • bukas-palad 

3. kayabangan (yabang) 



sumusunod na salita. 

jl. to stay or remain in 
the same placer state $ 
or status 

X. siding or taking side 
with (someone against 
another); to be partial 
to 

syn. nakasanifl 

jj. persuaded; induced 

Syn. BaafilUDfik 

q. ancestor; forefather 
B. being in operation or 

in force; taking effect; 

effectively 
q. riddle; puzzle 

B. 1* stain; blemish 

2, (Fig.) bad imago 
add* open-handed; generous 

syn. oasaabiaax 

q. boast fulness; arrogance 

syn. feubaobuaaa 



o 

ERIC 



272 

283 



4* kumasa (kasa) 

5. hiya' 

6. iniismiran (ismid) 

7. mapintasin (pintAs) 

8. masusfingit 

9 • nakasiraangot 

10. nilabag 'labag) 



11. pab&on 

12. pang-akit 



273 

9 

ERIC 



a. (Slang) fought; 
duelled (from JtasA' 
to cock or set the hammer 
of a gun in firing 
position) 

q. shaaej feeling of shame 
or embarrassment 

g. mocking or sneering at 
someone by puckering 
one's lips or mouth 

jj. be criticized 

add* irritable? ill- 
tempered 

adj. frowning 

K« violated or broke 

(a promise; ruler law* 
etc.) 

syn. siuuwait 

a. provisions (money* food* 
or supplies) given to 
someone going on a trip 

q. attention 

Syn. i rnabUaxat 



289 



13. sinukliAn (sukli') jj. 1. given the change of 

his money in excess 
of the price of goods 
he or she bought 

2. changed someone's 
money of larger 
denomination into an 
equivalent amount of 
lower denomination* 
hence 

3. (Fig.) 'exchanged' 
an act* a custom* 
etc. with something 
in kind 



o 

ERIC 



274 

290 



Km MGA TANOHG: Sagutin ang mga sunusunod na tanong. 

1. Sa anu-anong mga bagay tanyag ang Pilipinas at 
Pilipino? (1) 

2. Anong kapakinabangan ang ibinubunga ng ganitong mga 
katangian? (If 2) 

3. Nay kasamaan ba ring ibinubunga ito? Patunayan ang 
iyong sagot . (3*4*6*10* .11) 

4* Bukod sa dayuhan* kanino at sa anong mga bagay pa 
ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang pagka- 
hospitable? (16 #17) 

5. Paano ginantihan ng mga Kastila ang hospitalidad ng 
mga Pinoy? ng Amerikano? ng Hapon? (4-7*11) 

6. Anu-anong mga bagay naman ang ating ibinigay sa mga 
dayuhan? (6*9*11) 

7. Sang-ayon ka ba o hindi sa ipinapakitang 'hospitalidad 1 
ng Pilipino sa pista? sa pagbabayad sa bus? 

&a bisita? Bakit? 

8. Ano ang himig ng pag3asalaysay ng may-akda? Buroanggit 
ng ilang halimbawa ng may himig ng panunuya. 
(3*4*9*12*14*15*19) 

9. Ano pang ibang kaugaliang-Pilipino ang makikita sa 
pagkahospitable ng Pilipino? (14*15*17*18) 



o 

ERIC 



275 

291 



NGA PAGSASAKAY 

X. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Mga iba't-ibang salitang may iQQb 



1* kagandahang-lo6b 
2* kfisang-lo6b 

3. ipagkalo6b 

4. lakas ng lo6b 

5. lo6b 

6. mahina ang lo6b 

7. malakas ang lo6b 

8. masama' ang loob 

9. Gtang na lo6b 
10. walang Gtang na 

lo6b 



- beautiful gesture or 

hospitality 

- to give freely; given with 

no obligation 

- to give something as a gift 

- strength of will 

- the inside of something; 

personal volition; will 

- weak 

- strong-willed 

- to feel bad; to feel hurt 

- debt of gratitude 



- ungrateful 

Lagyan ng pananal itang may loob ang mga sumusunod: 

1. Hindi siya tumalon kasi w „,mw«Mf niya. 

2. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagkakaroon ng 



3. Nahusay na negosiyante iyan kasi mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ 

4. Kapag mmmmmmmmmmmmmmmmmm niya* nagtatampo siya at 
hindi naimik. 

5. Malaki ang WMM « Ma(MMMMMMM « MMMMM( . MM ko sa mga magulang 

ko. 

276 



292 



6. ■mmmmmmmummnhmsmh m ° ba ipamigay ang mga halaman 
sa paso? 

7. MMmmMwiMnMMMMNM mo na ang natitirang pagkain aa 
kanila. 

8. Ang mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ay walang hiya. 

b. Mga pananalitang ginagamit kapag nagmamag£«3ang-loob 

1. Nakikipag-agawan sa bayad sa bus o dyipn^ 

Mama* (sa tsuper) heto ho ang bayad namim. 

(Sir* here is our fare.) 
Ako na. Kay barya ako. 

(Allow me. I have some change.) 
Heto na. Ikaw nang ikaw na lang ba? 

(Hjre.Do you have to be the one who pays 
all the time?) 
Huwag na. Ako na lang* 

(Don't. I'll pay) 
Ako na. Nalaki yata ang suweldo ko sa iyo. 

(Let me do it. I have a bigger salary.) 

2. Nagpapakain sa piyeste sa bahay 

Eaasaa&xava 

Balina kayo* kain na. 

(Comer let's eat.) 
Huwag mahihiyar kain nang kain. 

(Don't be shy. Eat some more.) 



277 



293 



Aabot kayo? ha? 

(Be sure to reach for food.) 
Gusto mo ba ng ft -. nPt ^ T ,, Mltwww ^ wrt . <t<w .. w>t ? 

(Do you like mtmmmmmmmmmmmmm 7) 

Siger kain nang kain. Huwag mahihiya. 

(Come on» keep on eating. Don't be shy*) 
Gusto mo pa ba ng mmmmmmmmmmmmmmm ? 

(Do you want some more mmmmm mmmmmm?) 
Nagmatamis ka na ba? 

(Have you had dessert?) 
Ang hina mo namang kumain. Sige pa. 

(You eat so little. (Eat) some more.) 
Pagpasensiyahan na ninyo ang aming handa. 

(Please bear with our humble fare.) 

eastaBflfli o saflsaaBflsaxfia sa aaxava 

NakUf busog na busog na (ho) ako. Salamat. 

(I'm so fully thank yo...) 
Oho/ oo 9 aabot na lang ako. 

(Yes (sir/ma'am) * I will reach for some.) 
Oho/oor nagpapahinga lang. 

(Yes (sir/ma'am) I'm just taking a break.) 
Nakur hindi na ho. Kaninang-kanina pa ako kumakain. 

(Ohr thank you* no. I have been eating for a long 
time.) 



9 

ERIC 



278 

294 



Tapos na po. wala nang lalagyan. 

( I'm through* I'm so full.) 
Huwag kayong mag-abala pa. Ako na (ho) ang bahala. 

(Don't bother. I'll take care of myself.) 
3. Nangungumbida sa lakaran 

Tena* kumain tayo. Ako ang taya. 

magmerienda tayo 

manood tayo 
(Let's eat. 1*^1 pay.) 

( have merienda.) 

( see a movie.) 

BdfiUQfifli 

Huwag na, Ako nga ang may utang sa lyo. Ako an 
dapat magbayad naman. 

(Nof I owe you one. I should pay this time.) 
EaflSaoOsaXQQ 

0# sige. Mayaman ka yata ngayon. 
(O.K. You seem loaded today.) 

Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 
Sino o ono ang tinutukoy sa aumusunod: 
1. Isang taga-Mactan na sumira ng hospitalidad ng 
mga Pilipino. 



279 



295 



2* Bininyagan nila tayo ng Kristiyanismo. 



3. Binigyan nila tayo ng mga paaralan. 



4. Hinayaan nating manatili sa atin ang kanilang 
base militar. 



5. Hinayaan natin ang kanilang mga barko na mangisda 
sa ating taragatan. 

M«««mM«M«mMMawlWtH«IWHIWMNHMHHIHIM 

6. Hinayaan natin silang magtayo ng mga negosyo sa ating 
lupain. 



7. Haraming naospital dahil sa sobrang hospitalidad. 



8. Pangalawa sa naggagandahang lugar at babae 
sa Pilipinas. 



9. Hinawakan ng mga ito ang kabuhayan* pulitika at 
kultura ng bansa sa loob ng mahigit na tat long daang 
taon. 



10. Filipinong pinatay dahil sa paglabag sa kagandahang 
loob ng Filipino. 



9 

ERIC 



280 

29G 



Pagtalakay 

Ang mga base militar ay isa pa ring tanda 
ng 'hospital idad 1 ng Pilipino* Ano ang iyong kuru- 
kuro tungkol sa pananatili ng mga ito $a Pilipinas? 

Pagkatha 

Sang ^ ay on ka ba sa may akda na kung titingnan ang 
sikolohiya ng hospital idad ng mga Pinoy, mapapansin ang 
pag-iral ng kaunting kayabangan at ng hiyat Magbigay ng 
halimbawa para ipaliwanag ang iyong paniniwala. 



281 



297 



ALISIB 'IA NO AUG DYXPRI? 
TKIA HUKA . . . 



Nay Sakay na Kaaayaayan, Sining at lultura ang Dyipni 

Valerio L. Nofuente 

A. BABASAMN: Basahin ang sumusunod , 

Naging bahagi ng di=»afiiUBa**flW na usapan ang piano 1 
ng bagong tatag na Hinistri ng Transportasyon at 
Komunikasyon. Ayon sa BaBilkala* hindi na pahihintulutang 
BUBdSadd ang dyipni sa mga pangunahing kalsada upang sa 
hinaharap ay tuluyan nang alisin ang behikulo sa loob ng 
Metro Manila. 

Ang dahilan ng pagtutol ng ilang estudyante ng sining 2 
at ilang mga dayuhan sa plano'y nakabatay sa katangian ng 
sasakyan bilang ispesimeng pangkultura. Ang dyipni sa 
kanilang paningin ay isang pambihirang ekspresyong 
pansining ng sambayanan. 

Para sa dayuhan* ang behikulo ay "kataka-takar" 3 
"pambihira*" "kakaiba*" at kung minsa'y "imposibl eng 
sasakyan." Sa mga oras na matrapikr ang mga kalsadang may 
dikit-dikit na bumper ng dyipni ay nagmumukhang isang 
mahabang hardin ng mga bulaklak na iba-iba ang kulay sa 
tmwan ng Mayo. Sa mga probinsiyar ang dyipnlng may 
kapasidad na dalawampung pasahero'y nakapagkakar la ng 



a 

ERIC 



282 



293 



tatlumpu sa dami ng sabifc sa eafctibfi bukod pa sa mga kaing 
ng gulay* sako ng bigas at sisidlan ng karobing na nakatali 
sa bubong. 

Nguni't para sa mar aming Pilipino* ito ay 4 
singkaraniwan ng kaning araw-araw ay ipinalalaman sa 
sikmura. xto ang maaasahang sasakyan ng roanggagawang 
papunta sa pabrikar ng estudyanteng naghahubol sa klaser 
ng nanay na tuwing umaga'y gumaganap ng tungkuling pasampu- 
sampung pisong pamamalengke# ng nag-oopisinang nauubusan 
ng pantaksir at maging ng executive sa panahon ng krisis 
sa gajolinang ispesyal. 

Ang dyipni ay katulad ng maraming bagay at ugaling 5 
bahagi na ng buhay-Pilipino. Ang disenyo ay halu-halong 
mask! papaanong tulad ng sangkap ng lutong Bioaltfeefc' at 
makulay na para ng pistang Ati-atihan sa Aklan 1 . Ang loob 
ay sing-ingay ng palengke ng Dibisorya* nguni't 
relihiyosong tulad ng simbahan ng Quiapo. 
mSfiXQSfi NG KAGIPITAN 

Ang unang dyip na nakita ng mga Filipino ay sasakyang 6 



Atisdtibaa means "pretending to be Atis." The Atis 
are the aboriginal Negritos of Panay* a Western Visayan 
island. The early celebrants mimick the Atis by smudging 
their body with soot and dancing to the Ati-atihan beat. 
This traditional Fil-Hispanic fiesta got influenced by the 
Manila carnival of the American colonial period and 
evolved into a Filipino mardi-gras type of festivity. The 
Ati-atihan is the Filipino at his/her most uninhibited 
state. It is a wild costume party equivalent to a 
primitive discotheque. 

283 



o 

ERIC 



293 



pandigmaang naglilibot sa kalye noong liberation at 
ItiBdlUlUBABAB ng sundalong Amacik&no. Ang sasakyan* 
kasama ng tsokolate* chewing guar sardinas at de-lata ay 
naging kafcakao=fcakatt sa bayang nagdanas ng hirap sa loob 
ng apat na taon- 

Ang dyipni ay tila bastardong anak. Ang makina'y 7 
galing sa Amerika at ang kaha ay niretoke ng Filipino, 
upang makadaan ang pasahero* nilagyan ng pintuan sa likod. 
At higit sa lahat# ang kahang kulay berde oliba ay 
pinatungan ng iba-ibang kulay* 
ANAK NG RALES A AT KOTSE 

Ang disenyo ng tsasis ng dyipni ay hango sa disenyong 8 
ginagamit sa kalesang siyang pangunahing transportasyon 
bago nagkadigma. 

Minana ng dyipni ang nilikha at inadorno sa kalesa? 9 
at minana rin ang taguring "hari ng kalsada." Nguni't may 
malaking pagkakaiba ang kalesa at dyipni at ang karuwahe 
noong araw* lalo na yaong magaganda at buong yabang na 
ipinapaseo sa roga plaza ang roga insultares* peninulares at 
principalis. Ang dyipni ay nanatil^ng sasakyang 
proletaryo. 

I SANG PI ST ANG DE-GULONG 

Bawa't dyipni ay iba# walang magkapareho. Rung baga 10 
sa pintura* ang pintor ng dyipni ay ayaw ng reproduksiyon. 
Rung nagkataong medyo nagkahawig ang dalawang dyipni # ang 




284 



300 



tsuper naman ang gumagawa ng kaukulang pagbabago sa 
paglalagay ng adorno. 

Ang harapan ng dyip ay isang facade. Nandito ang 11 
tila pamistang dekorasyon* at ang biDdi SdSkABAXaH na 
ilaw. BfiOflOa ang pista* buhos ang pagkain. E ano kung 
maubos ang salapi ngayon* bukas ay bahala na. Puno ng 
kikiSABsJUSAB na ilaw kasabay ng bukas ng park light at 
headlight. E ano kung tumagal lamang ng tat long buwan ang 
baterya. Saka na isipin 'yon* ang mahalaga'y magmukhang 
marangya ngayon. 

Hay pagpapahalagang Pilipino na makikita sa dyipni — 12 
ang paglalagay ng dekorasyon sa harapan. Sa Pilipinas* 
maasring walang kaayusan sa loob ng bahay* nguni't unang 
napagbubuti ang harapan ng bahay na nilalagyan ng 
mamahaling kurtina at pasong may halaman. Raya nga sa 
simbahan sa Pilipinas* malimit na hindi pa tapos ang 
konstruksiyon ng simbahan* nguni't ayos na ang magandang 
facade na may mga palamuting arkitektural. Sa dyipni* ang 
laging pinak.amakulay ay ang harapan. 

Nakasentro sa bubong ang pula at puting plastik na 13 
korona at tila ito'y simbulo ng pagkahari* dahii malimit 
na may nakasulat na "Jeepney King*" "Queen Annie** "Tony 
D'Great*" "Superstar Cheryl*" "Magnificent Bong*" o (ang 
hari sa gawaan ng dyipni) "Sarao Motors Inc." Sa gabi* 
nakapaligid dito ang kikisap-kisap na ilaw na tila 

285 

ERIC 301 



patalastas sa bilbord. Rung minsan* may asul na sunvisor 
sa ilalim ng koronar na may nakadipang plastik na pakpak* 
ng manok o agila* at nspapalibutan din ng 11 aw. 

Sa pagitan ng sunvisor at S5lamin# may nakabiting 14 
plastic strip na kinalalagyan ng destinasyon o rutang 
daraanan tulad ng Quiapo-Espana Extension* Cubao-Quezon 
Blvd. Sa salamin ay aaaflkafcfilbacfi istiker ng Board of 
Transportation* UST# panata sa Antipolor at pira-pirasong 
papel na ref lector* na nakabalot sa gilid ng salamin. 
PANTASYANG TUMATAKBO 

Sa hood na humigit-kumulang na isang metro-kuwadrado 15 
ay ibinuhos na yata ng lahat ng Dd8fcaBalifcbai»B ng 
Pilipino. Ang hindi nawawala rito ay ang kabayong kroma 
na diretsong nakatayo sa hood upang sabihin marahil na 
hindi nalilimutang ang pinagmulan ng dyip ay ang kalesa. 

Kasama ng kabayo ang hindi magkamayaw na tila gubat 16 
ng dekorasyong &a&a£U£fiil¥Q sa hood. May mga diretso at 
korteng-U na kural na bakal* apat na antenang hindi 
konektado sa radyo at balot ng plastikr sampling side 
mirror» at mga parklights na kombinasyon ng pula* berde# 
asul at kahel. Nakapagtataka kung minsan kung paano par 
sa likod ng gubat na ito» nakikita ng drayber ang kanyang 
destinasyon. 

Sa pagitan ng hood at salamin nandoon ang malalaking 17 
letra ng pangalan ng anak o apor o kaya'y ng may-ari tulad 




286 



n 2 



ni "Inang Petang*" "Ronel-Rowena." Rung ang nakasulat ay 
"Roma 16:16#* asahang ang drayber o opereytor ay raiyembro 
ng iglesia ni Cristo. 

Hindi lang depens& ang bumper kundi siksikan din ng 18 
likhang-sining. Nakaturnilyo rito ang plaka at tatak ng 
body builder* Nakasabit sa busper ang rubber sheet na 
tila palda ng dalaga* may disenyo ng arawr bituin o 
kidiatr at nasa gitna ang pamagat ng isang popular o 
sentimental na kanta — "Reeeeber He#" "God Incurs/* "My 
Love for You" at "Bakit?" 

I LAW* KULAYf GUBIT AT SALITA 

Ang bintana ng dyipni kung minsa'y tila sa bahay sa 19 
pr obinsiya* maluwang para makapasok ang hangin. 
Nilalagyan ito ng pula at dilaw na kurtina* ng jalousies/ 
at kung umuulan* ay tinatabingan ng plastik. Sa ilaliro ng 
bintana* nakaturnilyo ang signboard ng destinasyon at ruta 
ng dyipni. Nakasabit sa tabi ng drayber ang kalbong 
reserbang gulong# na siBflKaOQfc rin ng apat na gulong na 
nakakabit. Hindi baleng kalbo* bongga pa rin — ang tila 
nais sabihin ng maporroang nangingislap na hubcap. 

Tila karobas ng pintor ang tagiliran ng dyipni. Sa 20 
pagitan ng roga linya ng nikiladong dekorasyon at steel 
bar» isinisingit ang Xba-ibang kulay* guhit* larawan* at 
dekorasyon. Ang mga ito'y parang rocketsbip na 
naghahabulang tila hinango sa Star Wars* Voltes V» o jet 

287 

E^C 303 



ng Blue Diaaond ng Philippine Mr Forcer ang sag its it ng 
kidlat* lagablab ng apoy at tinirintas na lubid. 
HAL IN ANG MAGLAKBAY 

Ang pasukan sa likod ng dyipni ay nagdaan din sa 21 
mah&bang ebolusyon. Ito ay dating nabubungaran ng 
simpleng tent* Ngayon* ito'y tila pinto ng maraming 
simbahan* na parang daanan ng teyna o maharlika* Sa 
magkabilang-tabi ay may tubong hawakan ng pasahero kung 
sasakay (mahirap abutin ang kamay ng Pilipina* Filipino 
custom* no touch) » sabitan ng pasaherong hindi makaupo sa 
loobf o sabican din ng basket r kaing* bajJQQfl na galing sa 
palengke at lalagyan ng tinda ng aafllalaltfi ng poto o Ubfi. 

Sa tuntungan ay may nakasulat na panchalina: "Pogi 22 
Driver >" "Watch Your Step** *Hal Aka Baby? Sakay Nar" 
"Welcome * Rung minsan» -ila nakaloloko: "Wow Legs?" 
"Chicks Loader" 'Chicke Pairoi*" "Chicks Mechanic." Ang 
BaflSafiakitafiflsfljUafi o ^agyayabang no dtayber ng dyipni ay 
hindi navawala* kaya sa tila pal dang nakasabit sa ilaiiin 
ng baytang ay roaliroit na nakasulat na: -'Driver: walang 
sabitf" "Wanted Wife: 35-35-35*" "Kiss Ne#" "Loverboy 
Nani#" "Great Lover** Maaari n*man^ ito'y mayabang na 
nagb: bigay ng warning sa kasunod: "Distancia Amigo#" 
"Sabi Barokr Huwag Tutukr" "Alikabok*" "Harurot." 
B AHA Y- SAMBAH AN t BAHA Y- AL I WAN 

Pagpasok ng pasahero sa dyipr mararamdaman ang 23 

288 



kakaibang atmospera. Parang siya'y nasa tahanang Pilipino 
isparyo ay may nakasulat at nakadikit. Unang-unang 
mapapansin ang altar* imahen ng Lady of Perpetual Helpr 
Bleeding Christ o ni St* Christopher (paborito ng drayber 
ang santong ito sa kabila ng balitang naalis na sa 
pagkasanto). Tila r itwal ng drayber na sabitan ng 
sampaguita tuwing alas sals ng hapon ang altar* na tila 
paganong nagtatagubilin sa Diyos na "Aalayan kita pero 
tulungan mo ako sa aking hanapbuhay." Bihirang drayber 
ang nagsisimba kung Linggo* pero may sarili siyang r itwal 
sa paghiling ng suwerte at kaligtasan sa biyahe sa imaheng 
nasa kanyang harapan. 

Nasa ibaba ng altar* abot-kamay lamang ang lalagyan 24 
ng perang kailangang mapuno bago isauli sa opereytor ang 
dyipni. Ang salaping tinatanggap ng kanyang ani. Sa 
gawing kanan may miniature na botelya ng San Miguel Beer 
na nakapatong sa stereo cassette* na malakas na 
kUOUOflbdlifc ng kanta ni line Ida Papin. 

Nakadikit sa salamin at sa tabi ng cassette ang 25 
sticker (kung minsa'y isinulat ng pentel pen) na 
nagbibigay ng batas sa loob ng sasakyan: "Magbayad nang 
maaga nang dl maabala*" "Barya po lamang sa umaga* "Feet 
Off* please." Tila ito pagsasabing "Bahay ko ito kaya 
sumunod ka sa JtaflaudabaQfl5fiSal>" Para ipaalaalang ang 
discount ay para lamang sa estudyante: "Barok Dabiana* 

289 

mc 3J3 



I.D. mo'y ipakita." 

Sa dylp ay walang JuiBdQfcfcO£ na naniningil ng bayad 26 
kaya may istiker na: God Knows Judas Hot Pay na parang 
nagsasabing "Xonsiyensiya mo naman." Pati paraan ng pag- 
upo ay may batas: "Pakiipit po lamang." O "upong diyes" 
(1960) 9 "upong 15" (1972)* "upong 30" (1978) # "upong 50" 
(1979) t na repleksiyon din ng pagbaba ng halaga ng pera sa 
bansa • 

Tila elastikong goma ang kapasidad ng dyipni. 27 
Repleksiyon wari ito ng kapangyarihan ng Pilipinong 
umangkop sa sitwasyon. Ang 16 na pasahero ay kasya* pero 
puwedeng gaving 18. Kung hindi kakasya* sumabit na lang* 
aabutin ng mga nakaupo ang kargada* at kasya pa rin. 
Parang bahay ng Pilipino ang dyipni* Duroating ka sa oras 
ng kainanr paglalabas ka ng maybahay ng ekstrang pingganr 
at kasya pa rin ang kanin at ulasn. May dumating na kamag- 
anak galing sa probinsiya — gastusin ang konting naiipon* 
o mangutang muna sa tindahan? Pumunta ka naman sa 
probinsiya* at doo'y may manok na puwedeng fliiifcau ng 
leeg. Huwag ubusin ang panahon sa kaiisip kung paano 
natutulog ang pamilyang may sandosenang anak sa loob ng 
barung-barong. Mahusay mamaluktot ang Pilipino habang 
umiikli ang kumot. 

Bawa't sakay ng dyipni ay tila bahagi ng isang 28 
kolektiba. Iyong nasa tabi ng drayber ay tila na- 



o 

ERIC 



290 

306 



ordinahang abutin ang pamasahe ng nasa dulo upang makaabot 
ito sa drayber. Ang pera ay pasa-pasa. Kapag nagpapara 
ang isa* lahat halos ay oakikiSUfcSflfc at nakikipara. Kapag 
may batang sumakayr kinakalong upang mapagbigyan ang ibang 
sumasakay. 

Bakit kailangang maging makulay at maliwanag ang 29 
dyipni na tila pista? Mahilig ang Filipino sa pista* 
ito'y dumadayo upang roaglibang at kumain. Kailangang 
akitin ng drayber ang pasaherong mahilig sa pista* at ang 
dyipni ay DaflffliStuIflQa maliit na B6JUIA — maingay* mail aw r 
at masaya. 

Hay ekonomikong dahilan din ang drayber kung bakit 30 
nais niyang mapuno nang sobra-sobra sa kapasidad ang 
dyipni kahit lumabag siya sa batas. Mataas ang lahat — 
boundary : P70.00; diesoline: P1.75; gasolina: P3.00. At 
may fcQQfl sa pulis na pag tumaas ang mga presyo'y tumataas 
din. Kaya ang drayber ay kinaiinisan. Pumaparada kahit 
bawalr humihinto para sa pasahero kahit saan* magaspang 
sumingit na tila laging may karera. Kailangan niyang 
kumita. Magbubunganga si Mrs. sa hindi magkasyang 
panggastos. Mataas na rin ang presyo ng simpl eng 
dibersiyong pag-inom ng beer at pagdalaw sa kabaret. 

Hang beses nang ninais pahintuin ang dyipni r nguni't 31 
hindi nagtagumpay* dahil bahagi ang dyipni ng suliraning 
sosyolohikal. Maraming walang trabaho sa Pilipinas* at 




291 



O 



anr dyipni ay nagbibigay ng trabaho sa libu-libong pa- 
ekstra-ekstrang drayber it mekaniko. Makitid ang mga 
kalye at hindi kasya ang bus. 

Rung talagang kailangang ipagpatuloy ang pag-alis sa 32 
dyipni sa mga pangunahing daan hanggang tuluyang alisin 
ito sa buong Metro Manila* ituloy natin. Rapakanang 
pambansa ang dapat mangibabaw. Gayunman* sa pagsasabatas 
at pagpapatupad ng piano* isaalang-alang lamang na ang 
dyipni ay behikulong may sakay na kasaysayan* sining at 
kultura. 



9 

ERIC 



292 

308 



B. BOKABULARYO; Pag -ar a I an ang 
Bokabularyong Pangkaraniwan 

1. bumuughalit (bunghalit) 

2. katakam-takam 
3 • k inalulunanan 

4. di-magkamayaw 

5. gilitan (gillt) 

6. nagmistfila(ng) (mistfila) 

7. naglalakG 1 (lako 1 ) 

8. nakaturnilyo 

9. panukala 

10. pumasada (pasada) 

11. singpan6t 



sumusunod na salita. 

Um uttered a loud sound 
a&U deliciously tempting 
a&U (from v. to ride) 
ridden 

dd«* unable to understand 

each other 
U* to kill by cutting the 

neck 

1U took the semblance of 

something 
5U peddling especially 

foodstuff 
add* (Sp.) fastened 

by a screw 
Um plan; proposal 

syn. ounaisabi 

Um (Sp.) to make a trip or 
run a passenger vehicle 
on its regular route 
a&* (from fiaafifc — bald) 
as bald as 



293 



9 

ERIC 



30i) 



Bokabularyong Teknikal 

1 . bay 6ng 

2 • bfingga 

3 • kagandahang-asal 

4. kikisap-kisap 

5. kundoktfir 

6. estribo 

7. nakikisuts6t (suts6t) 



8. niret6ke (cet6ke) 

9* pagkamalikhain 

10. pagpapakitang-gilas 

11. p6rya 

12. pinakbet 

13. sabit 

294 

ERIC 



B* a large bag or sack made 
of burl palm leaves 

add* (Slang) ostentaneously 
fashionable 

a* good manners 

add* flickering 

a* fare collector in a 
passenger vehicle 

a* (Sp.) footboard (of a 
passenger vehicle) 

Um calling someone or the 
attertion of someone by 
whistling or making a 
hissing sound 

Um retouched 

B* creativity 

B* show of gallantry 

Um (Sp.) fair; carnival 

a* (Ilok.) a kind of vege- 
table dish popular among 
Ilocanos 

a* said of persons or 

things hanging on some- 
thing 

310 



14* sangkat&rbaCng) 



15. tah6 



16 • t6ng 



a* (Sp.) multitude* as of 
people or things 

syn. saotoffltatf 

Um a delicatessen of 

soybean meal and syrup 
usually peddled around 
by ambulant Chinese 
vendors 

B* a monetary bribe 




295 



311 



Km MGA TANONG: Sagutin ang mga sumu.su.nod na tanong. 

1. Ano ang panukala ng Ministri ng Transportasyon tungkol 
sa dyipni sa Maynila? Ano ang kanilang panghuling 
pakay? (1) 

2. Bakit tumututol ang ilan sa planong ito? (2) 

3. Ano ang impresyon ng isang banyaga sa dyipni? Ano 
naman ang kahalagahan ng dyipni sa isang Pilipino? (3*4) 

4. Sabihin ang pagkakaiba o pagkakatulad ng dyipni sa kalesa; 
sa karwahe noong unang panahon. (8*9) 

5. Ilarawan ang ayos ng isang dyipni. Bakit inihahambing 
ito sa isang 'pistang de-gulong?* (11*13-20) 

6. Sa ano pang mga bagay itinutulad ang dyipni? Liwanagin 
kung bakit. (5,7, 20* 23* 27r29) 

7. Talakayin ang aspektong ekonomiko na napapaloob 
sa pagmamaneho ng isang dyipni. Ano ang ibinubunga ng 
aspektong ito sa ugali ng drayber? Sa isang taor tulad 
ng pulis? (30) 

8. Paano pa rin nagiging bahagi ang dyipni ng suliraning 
sosyolohikal? (31) 

10. Anong mga kaugalian o katangiang Pilipino ang makikita 
sa ayos ng isang dyipni? (10-12*15*22*23*27*29) 




296 



312 



MGA PAGSASANAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a, Mga salita at pananalitang nauukol sa sining 
ng dyipni 

Isulat ang titik o parirala sa kanan na 
kasingkahulugan ng bawa't salita o parirala sa kaliwa. 
Tapos ay gamitin sa pangungusap ang oawa't salita sa 
kal iwa. 

A B 
— 1. nakapaligid a . raalaking liyab 

mmmmm 2. nakapagitna/nakasingit b. pinagsama 
— — 3. guhit k. nakabalot ng 

kroma 

-- — — 4 « lagablab d. sinalapid 

mmmmm 5. nakaturnilyo e. linya 

— — 6. nikilado g. nakalagay sa 

gitna 

mmm 7. kombinasyon h, nakapaikot 

mmmmm «• disenyo i. maraming kulay 

mmmmm 9. tinirintas 1, kaunting kulay 

— — 10 • makulay m. dibuho 

n. nakakabit 

1 • r--i--mr,i, M « MWW «« M «-T-TrT-n— rminiw M 

2 . ^^„ nnm 

3. 



297 

313 



b. Pag gam it ng ad o zUQ 

Ipinangkakabit ang pang-angkop (linker) na &a o 
sag sa pang-uri (adjective) at sa pangngalan (noun) . 
Kapag ang nauunang salita ay nagtatapos sa patinig 
(vowel sound) , ikinakabit dito ang = na. Samantalang 
kapag ito ay nagtatapos sa katinig (consonant sound) , 
maliban sa sb* ginagamit na pangkabit ang oa. 
Lagyan ng ml o - ng ang swnusunod: 

1. dekorasyon mmmmm nikilado 

2. kroma mmmmm kabayo 

3. pamista m * mmm dekorasyon 

4. kulay mmmmm iba-iba 

5. sasakyan mmmmm pandigmaan 

6. luto nmmmm pinakbet 

7. dikit-dikit mmmmm bumper 

8. pista mmmmm ati-atihan 

9. kikisap-kisap mmmmm ilaw 

298 

314 



10. palamuti mmmmm arkitektural 

11. anak mmmmm bastardo 

Lagyan ng pang-angkop 'linker* (na o zng.)$ pananda 
'marker' (ng) o pangatnig 'connector' (ng) ang 
sumusunod na parapo: 

Tila kambas mmmmmm pintor ang tagil iran 
mmmmm ayipni. Sa pagita; mmmmm raga linya mm mm m 
nikilado mmmmm dekorasyon at Steel bA£' 
iainisingit ang iba-iba mmmmm kulayr guhitr 
larawan at dekorasyon. Ang mga ito'y parang 
£Q£k6£siUB MMMMMM naghahabulan mmmmm tila hinango 

sa Star Wars • ang sagitsit mmmmm kidlat* 

lagablab mmmmm apoy at tinirintas lubid. 

k. Mga parte ng dyipni 

Dagdagan ang sumusunod na parte ng dyipni: 
estribot tsasisr MMMMMMMMM «.f at iba pa. 

Bakit Ingles ang ibang mga salitang ginamitl 

d. Mga salitang ginagamit sa paghahambing ng i 
bagay/tao o iba pang magkapareho ng hitsura 

1. magmistdla 

2. magmumukha 1 

3. p&ra ng 

4. sing (karaniwan) 

299 



315 



5. tila 

6. tolad ng 

Ano ang mga inihahambing sa sumusunod na parapol 

a, Sa mga oras na matrapikr ang mga kalsadang 
may dikit-dikit na bUQBfi£ ng dyipni ay nagroumukhang 
isang mababang hardin ng mga bulaklak na iba-iba ang 
kulay sa buwan ng Mayo, 



b. Ang bintana ng dyipni kung minsa'y tila sa 
bahay- sa f>? >binsiya» maluwang para makapasok ang 
hang in. 



k. Ito (ang dyipni) ay singkaraniwan ng kaning 
araw-araw ay ipinalalaman sa sikmura. 



d. Ang disenyo ay halu-halong maski papaanong 
tulad ng sangkap ng lutong pinakbet at makulay na para 
ng pistang Ati-atihan sa Aklan.Ang loob ay sing-ingay 
ng palengke ng Dibisorya nguni't relihiyoso tulad ng 
simbahan ng Quiapo. 



Ituloy ang sumusunod no pangungusap. Gumamtt ng 

salt tang ginagamit sa paghahambing . 

a. Ang halu-halong disenyo ng dyipni ay fcuiad Qfi 



ERIC 



300 



316 



Xulaua siBakbefc* 

b. Ang loob ng dyipni ay m 



k. Ang dikit-dikit na dyipni ay 



d. Ang relihiyosong loob ng dyipni ay 



e. Pangkaraniwan ang dyipning mmm . 



WIMMMWMMMMOIMHMMMM 



g. Ang makulay na disenyo ng dyipni ay 



2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Ilarawan kung anwanong palamuti ang nakasabit o 

nakakabit sa awmuaunod na parte ng dyipni: 

a. Sa harapan ng dyipni mmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmm 



b. Sa bubong ng dyipni m 



k. Sa loob ng dyipni m . 



3 

ERIC 



301 

317 



d.Sa feaod ng dyipni 



e„ Sa likuran ng dyipni 



3« Pagtalakay 

a. Ihambing ang loob ng dyipni sa loob ng bahay. 

b. Magkaroon ng pagtatalo o debate tungkol sa paksang/ 

katanungang Hot 

"Dapat bang alisin sa Mayni la ang dyipnil" 



4. Pagkatha 

a. Patunayan ang pangungusap na ito: 

"Ang dyipni ay isang pambihirang ekspresyong 
pansining ng sambayanan • " 

b. Mayroon ba sa ibang bansa na maihaha I intu I ad sa 

dyipni na simbulo o ekspresyon ng kasaysayan at/o 
kultura ? Ipaliwanag ang iyong sagot • 



9 

ERIC 



302 

318 



BAMAMGt BARYA AT BIGAS: N6A RITUAL SA BAGOMG TAOH 

Sa Pananav 119 mga Antropologo* ang Pagdicivang 
ng Bagong Taon ay I sang Ritwal ng Pagllkba 

Ponciano Bennagen 

A* RABASAMN: Basahin ang sumusunod* 

Bagong taon na namanl 1 

May paputok at pag-iingay: sa iba't ibang lugar sa 2 
kapuluan ay may kawayang kanyon at sira-slrang latang 
kinakaladkad ng xnga kabataang nagliMbot sa paligid; 
laganap ang bairafifir kuwitis# isparklersr at watusi; may 
tUMtPt at tarabol at kung anu-ano pang lumilikha ng ingay. 

May handaan at sayavan: sa mga mayayaman* may 3 
litson* hamon* keso-de-bola at alak; sa mga roahihirap may 
iUiBA&aldB na tiyan# bagaman sa mga lugar na ang tag-ani'y 
kasabay ng pagpapalit ng taon ay may r oon ding 
pansamantalang kasaganaaiw 

LiDflid sa mga ito» mayroon pa ting ID'JfcsSatiDg 4 
kaugaliang matamang isinasagawa ng mga taong nanatiling 
ingat-yaman ng ilan nating tradisyon: ang pagsusuot ng 
damit na may mga bilog na kasinlalaki ng barya; ang 
pagbubulsa ng peraj ang pagtulog sa huling gabi ng lumang 
taon nang bukas ang mga bintana't ilaw upang malayang 
makapasok ang grasya; ang paghahanda ng pagkain* hindi 
upang magkasayahan lamang kundi upang manatiling sagana 



a 

ERIC 



303 

319 



ang hapag-kainan; ang pagpupuno sa bigasan at sa mga 
sisidlan ng asin at asukal; ang pagtatrabaho sa unang araw 
ng bagong taon upang manatiling masipag sa buong taon. 

Haitatanong natin.t ano ang kahulugan ng ritwal ng 5 
bagong taon at ang pagbabago ng anyo nito sa ating 
panahon? 

Bawa't isa sa atin ay aasaoakot na sa isa o higit 6 
pang ritwal* Nay ritwal para sa JtasaBflaaaJUBr para sa 
pagbibigay ng pangalan* para sa pagiging dalaga't binata; 
para sa pag-aasawa at para sa pagkamatay. At kung may mga 
ritwal na kaugnay ng mga mahahalagang pangyayari sa buhay 
ng indibidwal* may mga ritwal din ang lipunan na kaugnay 
ng mga pangyayaring mahalaga sa pagpapatuloy sa daloy ng 
kasaysayan nito* Hay ritwal na kaugnay ng pagtataninw 
pag-aani# kalagitnaan ng tag-araw# bagong buwaru bagong 
taon at iba pa* 

Sa lahat ng mga itor sinasabi ng mga antropologo na 7 
may tat long aafcflfi ang anumang ritwal: ang antas ng 
paghihiwalay mula sa lumang kaayusan* ang antas na 
namamagitan sa paghihiwalay at sa pangatlong antas ng pag- 
uuli* 

Hindi ganap ang paghihiwalay ng tatlong ito# at sa 8 
hindi mapanuring mata* ang tatlong antas ay magkakasanib* 
Sa pag-aasawa* halimbawa* nariyan ang ritwal para sa 
babae't lalake bilang pamamaalam sa kanilang pagiging 




304 



320 



dalaga't binata (kagaya ng bridal shower at stag party). 
Pagkatapos nito* idinadaos ang kasalan mismo* na 
sinusundan naman ng sulfitsfidtd bilang ritwal ng pagbabalik 
ng dalawa sa lipunan* bilang mag-asawa. 

Ano ngayon ang relasyon ng mga ito sa ritwal ng 9 
bagong taon? Ang tugon dito'y kailangang han&pin sa mga 
isinasagawa ng mga tao sa kanilang pagdir iwang ng 
pagbabago ng taon* Gayunroan* makapagbibigay-liwanag din 
ang BasSdaldBfisaldBfl natin ng iba pang ritwal na kaugnay 
ng pagbabago ng katayuan o kaayusan ng indibidwal at ng 
lipunan. 

Bilang paghahanda sa pagbabago ng taon* ang mga tao'y 10 
nagiging abala: nililinis ang bahay* namiroill o 
nagpapagawa ng^agong damit* naghahanda ng pagkain* nag- 
iimbita ng mga kaibigan at kamag-anak* at kung anu-ano pa. 
Isinasagawa rin ang mga kaugaliang siyang simbolo ng 
kasaganaan at kagalingang pang-indibidwal at panlipunan. 

Sa oras mismo ng pagbabago ng taonr mapapansin ang 11 
pagkamal ikbain ng mga tao: ang ordinaryong kawayan ay 
nagiging kanyon; ang sira-sira't kaldtfdOflXos lata ay 
lumilikha ng ingay; ang torotot ay nagiging makulay; ang 
mga damit ay nagiging ma rangy a; ang karaniwang pagkain ay 
nagiging espesyal para sa as 41 A DOfifeftf ang buong 
kapaligiran ay nagbabagong-bihis. 

Ang mga kaibigan ay nagsasalu-salo# ang mga kapit- 12 




305 



321 



bahay at magkakaki lala ay nagbabatian at ang mga 
magkakamag-anak ay nagsusumikap na magkasama-sama sa 
pagbabago ng taon. Samakatwid* ang pagdiriwang ng bagong 
taon ay nagbibigay ng pagkakataon para magkasama-sama't 
magkasalu-salo ang mga dating malalayo sa isa't isa. 
Nagbibigay din ito ng pagkakataon sa mga dating 
roagkakasama't magkakamag-anak * na BaWafiifcia fid aofi bifllUa 
ng k anil ang pagsasama. 

♦ 

Sa kabuuan* masasabing ang ritwal ng bagong taon ay 13 
kinakikitaan din ng pagkabal isa't pagkabagabag, ng 
pagkaaal ikhain at ng BdfisttUli' na kung saan ang 
pagkabagabag ay napapalitan ng tuwa't katiyakan. Ang 
ritwal ng bagong taon# sa kahuli-hulihan# ay ritwal ng 
paglikha. 

Sa kabila nito# malinaw sa ating panahon na ang 14 
mapanlikhang diwa ng ritwal ng pagbabago'y siya ring 
dahilan kung bakit ang mga tao^y madaling marahuyo sa 
komersiyalisasyon ng bagong taon. 

Bulalaa ng marami: "Tutal# isang bases lang naroan sa 15 
isang taon.* Nangyayari tuloy na ang isang beses ay 
nagiging dalawa* tatlo at higit pa. Dulo nito'y nagiging 
talaffidk na sa lipunan ang komersiyalisasyon ng mga ritwal. 
Hindi na sapat ang binyag at kasal sa kalapit-simbahan; 
kailangan pa sa katedral. Hindi na sapat ang handaan sa 
bahay; kailangan ang reception sa isang five-star hotel. 




306 



322 



Masasabi na ang mga ito ay likha ng ating panahon — 16 
dala ng pagbabago na rin ng lipunan* at samakatwid ay dl 
dapat ikabahala. Ang bawa^ panahon ay may kani-kanilang 
ritwal. 

Kaugnay nito# may aral marahil na dapat mapulot at 17 
maisagatta ang indibidval at lipunan ng ating panahon* sa 
kantang UAUAUaVM&U na: 

Bagong taon ay sagbagong-bbhay. 

Hang lumigaya ang ating bay an. 

Tryo'y magsikap upang makaatan 

Nat in ang kasaganaan. 



9 

ERIC 



307 

323 



BOKAHULARYO: Pag -c solan ang 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1. abala 

2. antas 

3. bulalas 

4* kalawangin(g) 

5. kumakalam (kalam) 



6. llngid 

7. nananawagan (tawag) 
8* nasangk6t (sangk6t) 

9 . pagsaalang-alang 

10. talamak 



mga sumisunod na salita, 

add* busy; occupied; 

preoccupied 
q. any of the stages in an 

orderly progression 
a* a venting or foaming 

outr as of passion or 

anger 
a&i. rusty 

X* making a gargling 
sound in the stomach 
caused by a slight 
feeling of hunger 

adj. unknown 

a. making a plaintive plea 
X- involved or 
implicated 

syn. BaBajcaoax 

a* concern for something 
or somebody 

addicted or given up 
to a certain bad habit 



308 

324 



Bokabularyong Teknikal 

1 • bawang 

2. kapanganakan 

3. m§dia n6che 

4. paghigpitln. • .bigkls 
Chigplt) 

5. pag-uuli' 



6. puldt-gata 1 

7, samut-sari 1 (ng) 



8. tur6tot 



U» firecracker 

(also* term for garlic) 
q. nativity 

q. (Sp.) midnight repast on 
the last day of the year 

X. Lit. to tighten the 
knot* i.e.* to 
strengthen the bond 

q. act of restoring some- 
thing to its former 
position* condition or 
state 

q. honeymoon 

aJi. composed of a mixture 
or collection of varied 
things in small amount 
or quantity 

q. a native or homemade 
toy trumpet 



e 

ERIC 



309 

325 



K. MCA TANONG: Sagutin ang mga swmsunod na tanong, 

1. Ilarawan ang pagdiriwang ng Bagong Taon sa Pilipinas. 
(2*10-12) 

2. Bumanggit ng Hang tradisyonal na kaugaliang isinasagawa 
kung Bagong Taon. (4) 

3. Sa anu-ano pang mga bagay kaugnay ang mga rltwal na 
ginagava ng mga Filipino? (6) 

4. Ayon sa mga antropologor ano ang tatlong antas ng isang 
ritwal? Nagbigay ng mga halimbawang naglalarawan ng 
bawa't antas, (7 #8) 

5. Pa ano mapapatunayan na ang pagdiriwang ng Bagong Taon 
ay isang ritwal ng paglikha? (11) 

6. Ano ang mga kabutihang idinudulot ng paraan ng pagdi- 
riwang ng Bagong Taon ng mga Pilipino? (12) 

7. Ano naman ang kasamaang idinudulot nito? (14rl5) 

8. Ayon ka ba sa mga ritwal na ginagawa sa kasalukuyan? 
Ipagtanggol ang iyong sagot. 



3 

ERIC 



310 

326 



MGA PAGSASANAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Ipaliwanag ang dalawang kahulugan ng H bawang. n 



b. Mga salitang ukol sa pagdiriwang ng bagong taon 
barya kanyon 
keso-de-bola kuwitis 
hamon isparklers 
litson media nocbe 

turotot watusi 



Al in sa li stahan ang ginagamit para ang Bagong 

Taon ay maging: 

makulay? 

maingay at ma say a? mmm*mnmmmmmm>mmmmr*mmm 

masagana? 



2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

a. Pag-uri-uri in kung alin aa nakalista sa ibaba 
ang maibubuklod sa antas na: 
1. Pag-aabala o paghihiwalay 



311 



327 



2, Paglilikha 




HMMM«MHH«WM«MMMM«MIIMMMMIM«IMM 

Pag-iimbita ng mga kaibigan at kamag-anak 
Paghahanda ng pagkain 
Paglilinis ng bahay 

Parairoili o pagpapagawa ng bagong damit 
Paggagawa ng kawayang kanyon 
Pagsasalu-salo ng mga kaibigan 
Pagbabatian ng roga kapitbahay 
Pagsasaroa-saroa ng roga roagkakamag-anak 
pagsusuot ng roarangya 
Maku*:ulay na torotot 
Pagpapaalam sa pagka-binata o dalaga 

312 



9 

ERIC 



328 



b. Sa inyong kuru-ku.ro, ano ang kahulugan ng 
suimsunod na ritwalt 

1. Pagsusuot ng damit na may mga bilog 
na kasinlaki ng barya 

2. Pagtulog sa huling gabi ng lumang taon na 
bukas ang mga bintana 



3. Pagpupuno ng bigasan at mga sisidlan ng asin 
at asukal 



4* Pagtatrabaho sa unang araw ng bagong taon 



5* Paghahanda sa oamiyestang pagkain 



3. Pagtalakay 

Magbtgay ng is ang pagdtr twang ng mga Filipino at 
ipal iwanag ang tatlong antas sa ritwal na <to. 



ERIC 



313 

329 



4. Pagkatha 

Anong rltwal ng ibang bans a ang atom mo 7 Ilarawan 
(to. 



314 



MGA GAXOT MA KALABG RE SETA 

Ang "Milagro" ng Tapal-tapal Albularyo 

Federico Licsi-EspinOf Jr. 

A* BABASAHIN; Basahin ang sumutunod. 

Noong a raw ay tinatawanan laroang ang A<UlBlA£Vfi ng mga 
taong BAflfiBBOfl Bfl kilAX — mga burgis at mayamang naraulat 
at namihasa sa mga "roilagro" ng medisinang Kanluranin. 
Wala raw bisa ang mga gamot na walang ifisefca. Sa hallp 
daw na makagaling ay nakasasame* pa ang bafcol ng albularyo. 
Kailangan daw ay kumunsulta sa isang doktor o sa isang 
espesyalista kung kinakailangan. 

Nguni't ngayon ay unti-unti nang nagbabago ang 
BABABAtf ng taong edukado sa DediSiQAQfi kafcU&Ufefi* Maging 
sa Estados Onidosr Rusya# Tsina* at Taiwan ay pinag- 
aaralan na ngayon ang mga simulain at pamamaraan ng 
medisinang-bayan o folk medicine. 

Dahil sa paghanap sa mga likas na gamot* muling 
BABUBUfcAU ang interes ng mga mediko at dAluksAfibAO sa bisa 
ng mga ugat ng dahon na inihahatol ng mga manggagamot na 
hindi nag-aral. Maging ang mga BASAbJUBS kAAkibafc ng 
medisinang katutubo ay pinag-aaralan at sinusuri. Ang 
JLviOAMAkfii lamang ay yaong mga pamahiing talaga namang 
walang bat ay an sa agham. 

315 



331 



Marami nang mga antibiotic o pamuksang-mikrobyo ang 4 
nadiskubre ngunl't ang bisa ng sari-saring halamansa 
panggagamot ay hindi na oaitafcHm ng medisinang Kanluranin. 
Mayroon pa ngang mga awtoridad sa kalusugan na nagsasabing 
hindi magaling para sa katavan ng tao ang mga antibiotics. 
Sa halip na gumamit ng mga antibiotics at kung anu-anong 
artipisyal na lunasr iffiiaUBUBflaAsA nx Greg Brodsky ang 
ng mga ugatr dahon at bunga ng mga halaman. 



BISA NG PANANALIG 

Bindi naman masasabing lahat ng elemento ng 5 
medisinang-bayan o folk medicine ay dapat yakapin. Hindi 
maikakaila na may pamamaraan ng albularyo na sa halip na 
makabuti ay nakasasama. Isang halimbawa nito ang pagkahig 
sa roata kung nanlalabo ang paningin ng isang tao* isang 
primitibong sistema na makapipinsala sa kornea ng mata 
sukdang mabulag ang "pasyente." Ang pagkahig sa mata ay 
ginagawa ng mga albularyo sa Paslg at Pateros* Rlzal. Sa 
lunsod ng Naga naman» sa halip na kahigin ang mata ay 
binubudburan ang kornea ng BiuaabifiUkubaa ng albularyor 
bagay na maaari ring magbunga ng pagkabulag pagka't bukod 
sa matlgas at nakaduduro ang pinaghinukuhan ay baka roarumi 
pa ang kuko ng albularycng naghahatol ng ganltong paraang 
panggagamot. 




316 



332 



Mayroon namang ginagawa ang albularyo n% ang bisa ay 6 
nasa pananampalataya sa kanya ng maysakit — ang epekto 
nito ay sikolohikal lamang* wika nga. Kabilang dito ang 
ginagawang panlunas ng albularyo sa ekseraa. Sa Bati 
Cueva* San Remigio* Antique* ipinapatong ng isang 
albularyo ang buhay na palaka sa parteng apektado 
samantalang uBUUfidl slya ng salitang Latin* Sa loob daw 
ng tatlong araw ay wala na ang eksema. Rung tutuusin ay 
walang natural na bisa ang balat ng palaka* buhay man o 
patay* nguni't kung sumasampalataya sa albularyo ang 
maysakit ay gagaling din siya. 

Sa Buhif Camarines Sur naman# pag nagkapantal-pantal 7 
ang isang batar ganito ang hatol ng albularyo: ipaharopas 
ng buhok ng isang matandang babae ang parte ng katawan na 
maraming eaotal at ito ay gagaling na lubusan. Ayon sa 
mga taga-Camarines Sur# ito ay mabisang-mabisa* Totoo* 
wala ngang natural na bisa ang buhok ng tao* bata man o 
matanda* nguni't kung buo ang paniniwala sa albularyo ng 
may karamdaman ay nwwuwala nga ang mga pantal. Ganito rin 
ang sikolohiya ng pagtatali ng puting damit sa isang 
haligi ng bahay pag nakaramdam ng sakit at kirot sa 
anumang bahagi ng katawan ang isang kasambahay. Ito ay 
hatol ng mga albularyo sa Camalcbalo* Alimigiran* Negros 
Occidental. 



317 



9 

ERIC 



333 



Bukod sa mga gamot na sikolohikal lamang ang bisat 
maraming inihahatol ang albularyo na mga ugat at dahon na 
napatunayan na ng agham na talagang mabisa para sa iba't 
ibang karamdaman. Ang halamang Cibotiua barometx na kung 
tawagin sa Camarines ay "salagisog" ay isang opisyal na 
lunas sa parmasyang Austrano. Ginagamit ito bilang 
pampamuo ng dugo o pampatigil sa hemorrhage ng maliliit na 
ugat na kung tawagin sa Ingles ay cap! X lacy. Samakatwld 
ay hindi dapat pagtawanan ang albularyon^ naghahatol nito. 

Ang dahon ng karaniwang papaya (Carica papaya) ay 
mabisang lunas sa hika kung Ito ay hihititing parang 
sigarilyo. Ito ay hlgit na mabisa kaysa pag-inom ng tubig 
na bJlaabdXAO ng inihaw na butiki na hatol naman ng mga 
albularyo sa Bambanr Tarlac. Hindi pa nasusuri ng mga 
kimiko ang bisa ng inihaw na butiki nguni't ang dahon 
papaya ay napatunayan na bilang gamot sa hika. 

EKONOMYA NG PAGKAKASAKIT 

Ang mga nasabing likas na gamot para sa hika ay isang 
bendisyon para sa mga mahirap. Kung ikaw ay may hika at 
hindi naman BAJfcAXABAB ng bulsa mo ang gamot na kung 
tawagin ay Quibron (PI. 05 ang isang kapsula at dapat 
kainin ng makaitlong ulit isang araw)» hatol-albularyo na 
ang gagamitin mo. Manghingi ka lamang ng dahon at ugat ng 

318 



334 



talong upang ilaga ay ayos na. Wala nang rese-reseta at 
vala na ring doktor na babayaran nang mahal sa bawa't 
(consult*. Gaga ling ka na'y makatitipid ka pa. 

May mga karamdamang nalulunasan ng medisinang 
katutubo nguni't mayroon din namang mga sakit na talagang 
kailangang doktor ang gumagamot. At kung operasyon ang 
hinihingi ng karamdaman* walang maibibigay ang medisinang 
katutubo kundi pansamantalang lunas lamang. Nguni't kung 
ang karamdaman mo ay sakit sa bator sakit sa at ay? beri- 
beri* balADflUWJOQK' ubOf sakit ng tiyam o lagnatr may 
mabisans maihahatol ang albularyo. Ang nilagang dahon ng 
banaba (Premna cumingiana) ay mabisang gamot para sa sakit 
sa bato o sakit sa at ay. Kung ikaw naman ay may beriberi* 
maglaga ka lamang ng ugat ng balok-balok (Scaevola 
frutescens) ay gagaling ka at gagaling. Pag ang anak mo 
naman ay nagkabalinguyngoy* ipaglaga mo lamang ng ugat ng 
kuwintas-kuwintasan (Canna indica) ay mawawala ang 
balinguyngoy ng bat a. Kung sa&AfiAl naman ang iyong ubo» 
maglaga ka lamang ng dahon ng alagaw (Premna odorata) ay 
malulunasan na ang iyong ubor maliban na lamang kung ang 
ubo mo ay bunga ng tuberkulosis. Kung masama naman ang 
iyong sikmura* uminom ka lamang ng katas ng DioigaQfl dahon 
ng sambong (Blumea balsaaifera) o damong-maria (Artemisia 
vulgaris) ay ffloiiksao ang iyong paghihirap. 



319 



335 



BIRTUD AT LIMITASYON 

Totoor mayroon ding nga limitasyon ang medisinang 12 
katutubo. Kapagka m in a an ay hindi nakukuha ng pag-inora ng 
nilagang dahon ng banaba ang sakit sa bato o sakit sa 
atayr halimbawar lalo na kung grabe na ang karamdaman. Sa 
pagkakataong tulad nitor maaaring kailanganin ang gamot na 
inireseta ng isang doktor o isang espesyalista* Ngunit 
ito ay bindi sapat na dahilan upang iwaksi ang mahahalaga 
at mabibisang elemento ng medisinang katutubo. 



ERIC 



320 

336 



B. BOKASVLARStO: Pag-aralan ang mga 
Bokabularyong Pangkaraniwan 

1* binab&ran (babad) 
2. kaaklbat 

3 * dalub-agh&m 

4 • iminumungkahi ' 

(mungkahi 1 ) 

5. iwlnawaksl 1 (waksl) 

6. maiibs&n (ibs&n) 

7. roaitatwA' (tatwA 1 ) 

8. roakay&nan (k&ya) 
9 • masasAl 

10. nagsusfinog ng kllay 

(sunog) 

11. napupokaw (pQkaw) 

321 

a 

ERIC 



sumusunod no salita. 
X- soaked 

q. borne as a burden 

q. scientist 

Syn. (Sp.) siyentipiko 

X. proposing or submitting 

as a proposal 
X* disregarding 

X. will be alleviated or 
relieved from pain 

syn. aaaavaa 

X* to be repudiated 
disclaimed or denied 

Syn. maiUQfifli 
X* will be afforded 
Add* intense 
Syn. oasidbi 

X* (Fig.) studying very 
hard 

syn. oaasaacAl oft Mbufci 

X* being aroused 

syn. aafliyiaioa 



337 



12. pamahiin 

13. pananalig 

14* pananaw 

15. pinaghinukuh&n 

(kukO) 

16. pinigi (piga') 

17. urauusal (6 sal) 



Bokabularyong Teknikal 

1. albul&ryo 

2. balinguyng6y 

3. hlka' 

4. hatol 



a* superstition 
0. faith 
Syn. BdBiDiKaifl 
B* mental attitude; 
viewpoint 

syn. Daaioiadiaaa 

X. fingernails or toe- 
nails cut 

X. squeezed off the 
juice 

Um saying something 
repeatedly and 
continuously f usually 
in whispers § as in 
praying 

a* quack doctor t one who 
usually prescribes 
herbs for cure 

a* nosebleed; nasal 
hemorrhage 

B« asthma 

a* the act of giving a 
medical prescription 

322 



e 

ERIC 



338 



5. media inang katutubo 1 



6 . pant 41 



7* reseta 



8. tapal 



for an ailment 
a* native medicine 

syn. iikaa a a aooot 

B* a slightly swollen part 
of the skin as that 
caused by insect bites 
a* (Sp.) medical 

prescription 
a* medical plaster or 
poultice; the act or 
method of applying 
this 



e 

ERIC 



323 

339 



K. MGA TANONG: Sagutin ang mga sumusunod no tanong. 

1. Noong arawf ano ang tingin ng mga taong "edukado" sa 
mga albularyo? (1) 

2. Bakit unti-unting nawawala ang pananaw na ito 
sa ngayon? (2#3) 

3* Bumanggit ng ilang likas na garaot na maaaring ipalit 
sa mga makabagong gamotr tulad ng "antibiotics*" 
halimbawa. (4) 

4. Magsabi ng ilang pamamaraan sa paggamot ng albularyo 
na nakakasama sa halip na raakabuti. (5) 

5. Hagbigay ng mga halimbawa ng paggamot ng albularyo na 
ang bisa ay sikolohikal lamang • (6*7) 

6. Anu-anong paggagamot ng albularyo ang napapa- 
tunayang mabisa? (8,9/11) 

7. Ano pang ibang kapakinabangan bukod sa pagpapagaling 
ang naidudulot ng gamot-albularyo? (10) 

8. Ayon ka ba o hindi sa paniwala ng iba na pamahiin 
lamang ang karamihan sa paggamot ng albularyo? 
Ipagtanggol ang iyong sagot. 



ERIC 



324 

340 



NGA PAGSASANAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

Ano sa Ingles ang mga sumusunod? 

a. pamuksang-mikr6byo mmmmmmmmmm 

b. medislnang-bayan mmmmm + mmmm + m 
k. dalub-agham mmmmmmmmmmmmmmmm 

dm hika* MaMMMMMaMMMMMMMaH 

e. balinguyng6y mmmmmmmmmmmmmmmm 

g. saklt sa bato MWWMM , MIWWW 

h. Ub6 WM IWIWMtlllH«WIIWW 

i. s&klt sa at ay MMMMmwMMmmmMM 

1. albUlaryO niwmnaaMwaMMa 



2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Iparis ang nasa kaliwa sa kanang hanay: 

a* katas ng pinigang MMM « 1* sakit ng sikmura 

dahon ng sambong 2* gamot sa berberi 

(Blumea balsamif era) — , 3. gamot para sa 

b. salagisao (Cibotium sakit sa bato 

barometz) mmmm 4* lunas sa hika 

k. hinitit na dahon ng 5. paropamuo ng dugo 

papaya (carica papaya) mmmmm 6. 9amot sa bali- 

d. nilagang dahon ng banaba nguyngoy 

(Premna cumingiana) MMM 7. pagpapagaling ng 

e. nilagang ugat ng balok- sakit at kirot 



325 



341 



balok (Scaevola frutescens) 

g. nilagang ugat ng M 

kuwintas-kuwintasan 

(Canna indica) ma 

h. nilagang dahon ng 

alagaw (Premna Odorata) 

i. ipinanghahampas ang mi 

buhok ng raatandang 
babae 

1. pagtatali ng puting dam it 

sa isang haligi 
m. paggaroit ng dahon # ugat 

at bunga 
n. nangangailangan ng operasyon 



sa katawan 
m 8. pagpapagaling sa 

pantal 
m 9. gamot sa ubo 
10* medisinang 

kanl iranin 
11. media nang 
katutubo 



3, Pagtalakay 

Ano ang naidudulot ng medi sinang-bayan-- kabutihan 
o kasamaanl Magbtgay ng htga ha I imbawa sa pagtatanggol 
sa iyong paniniwala. 



4* Pagkatha 

Isulat ang buod ng sanaysay. Huwag kal imutang banggitin 
ang paniniwala ng may-akda tungkol sa m&disinang katutubo. 



9 

ERIC 



326 

342 



SA BAYAN m NGA PAHATA 

Sa Taong "Kagigipit* " Ang Penitensiya ay Bigit 
Sa Pananalig Luang f Xto'y Itinatakda ng Pangangailangan 

Fanny A. Garcia 

A. RAEASAMN: Basahin ang sumusunod. 
TATLONG URI NG PAGKIKRISTO 

Sa ib&'t ibang halirobawa ng BfioitfiQfiijia' tatlo ang 1 
maituturing na pinakadramatiko: ang "hampasr" "pasan" at 
•pagpapako". 

Sa "hampas"# tinatatakan o sadyang pinasusugatan ng 2 
nagpipenitensiya ang kanyang likod* at upang lalong 
dumugo't bUBaBdi ang kanyang mga sugat ay pinapalo niya 
ang sarili# at nagpapapalo pa rin sa ibar sa pamamagitan 
ng isang panghampas na kung tavagin ay "bulyos"* Ang 
panghampas ay yari sa pira-pirasong patpat ng kawayan. 

Ang "pasan" ay ang pagbuhat sa krust at ang 3 
penitensiyang ito'y ka rani van ding may kasaroang "hampas", 
Bukod ditOf a..g "Kristo" ay may lubid na tali sa leeg* at 
siya'y hila-hila ng isang lalaking gumaganap ng papel- 
Malko. Babang daan* ang nagpipenitensiya'y "binabasahan" 
o kinakantahan ng pasyon na tumutungkol sa kalbaryo ni 
Kristo. Sa hirap at pagod dahil sa dala-dalang krus* 
bukod pa sa ang nagpipenitensiya'y Wlasbila sa leegr kung 
ilang beses na babagsak at madadapa ang nagpipenitensiya. 




327 



343 



Hindi doon matatapos ang hirap niya dahil habang nakahalik 
siya sa lupa'y kung iXang palo pa ang tatanggapin niya. 

Gayunn;an# sa tatlong halimbawang nabanggit* 4 
maituturing na pinakamahirap ang "pagpapakn" na siyang 
korobinasyon ng ^hampas" at "pasan*. Sa katapusan ng 
paglalakbay ni *'Kristo"r siya'y ipinapako sa krus. Dito# 
ayon sa mga nakapanood na# tunay na mga pako ang ibinabaon 
sa mga kamay# at lalo na kung gagawin sa unang 
pagkakataon* hindi dapat ipagtaka kung iuoafcavio man ang 
"Kristo" dahil sa sakit at hapdi ng binutasang mga palad 
(bukod pa nga sa aaBafldl na ang kanyang katawan sa 
pagbuhat sa krus at sa mga palong tinanggap). Sa 
paghihilom ng mga sugat* nagkakaroon na ng butas ang mga 
palad kaya't hindi na magiging madugo ang mga 
"pagpapakong" susunod. Upang hindi ganap na masalo ng mga 
nakapakong palad ang bigat ng buong katawan* ang baywang 
at mga bisig ay sinusuportahan* bukod pa sa may tuntungan 
naman ang "Kristo". Gayunmam huwag ipagkamali na ganito 
na nga kadali ang ikalawa't iba pang susunod na 
"pagpapako". Isipin na lamang na hinampas at nagpasan na 
ang "Kristo" ay ibabayubay pa siya sa isang krus na 
nakaharap pa mandin sa init ng araw! 

Bakit ba nagpenitensiya si Hang Akin? May 32 taon na 5 
siyang nakakapag-"hampas-dugo". Sa Sta. Elena* iyon ang 




328 



344 



karaniwang tawag sa penitenaiya. 

Ayon sa kanya* "Nang binata pa akot nagkasakit ako 6 
nang malubha. Nasabi ko sa sariii* "Diyos ko* gumaling 
Xang po ako'y magpipenitensiya ako." 

At ngayon nga'y hindi na nag-iisa sa kanyang Danstfl 7 
si Mang Akin. Naghahampas ang tatlong nakatatanda sa 
kanyang limang anak na lalaki* at hindi na ipagtataka kung 
sumunod man sa yapak ni Nang Akin ang iba pa niyang anak* 
mga apo't magiging apo sa tuhod. 

Sa palagay ba ni Hang Akin* BaifiafiJtalQfib naman ba ang 8 
kanilang hinihiling? 

Sabi ni Mang Akin* "Aba* oo. Sa akin na lang* 9 
gumaling ako* gumaling ang anak ko* gumaling din ang apo 
ko." At idinugtong niya* "Iyong nagpipenitensiya Para sa 
nililigawan* nagkakatuluyan naman." 

Ano ba ang nararamdaman habang nagpipenitensiya? 10 

Sagot ni Mang Akin* "Siguro'y magtataka ka. Pero 11 
karaniwang mar it in ig mo sa mga nagpipenitensiya matapos na 
magampanan namin ang aming panata* maginhawa pa ang aming 
pakiramdam. Nasasabi namin sa sarili* "Salamat at ako'y 
nakaraos ngayong taong itol" Ang totoo nga niyan* kung 
gusto pa naming makipagkarera sa takbuhan* puwedeng- 
puwede pal" 

Ano ba ang ginagawa nila matapos magpenitensiya? 12 




329 



345 



Ayon kay Hang Akin/ "Naliligo kami sa ilog. Iyong 13 
hapdi ng sugatr hindi na namin nararamdaman. Tapos* 
tumutuloy na lang kami sa bahay. 0 kaya'y nagpapasyal- 
pasyal sa mga kapitbahayr nakikipagkuwentuhan." 

Sa hindi naniniwala* maaaring siya'y pagtawanan. 14 
Sasabihin kay Hang Akin: mapamahiin* makaluma* panatiko* 
Bakit r.ga naman iaasa sa kung ilang taong pagpipenitensiya 
ang isang karamdaroang roaitatakbo naman sa isang doktor? 
Anof diyata't ikaw ay isang sinauna? 

Kaydaling humatolr kaydaling magbintang. Fero dapat 15 
lamang itanong kung bakit si Hang Akin at ang iba pang 
tulad niya ay pilit na BaWMB8UBJ«»ifc sa di-nakikita't 
BasasaBQl na mga kalutasang ipinangako ng langit. Hindi 
kaya ang ganitong pananaw ay sanhi ng labis na 
PdSJ&ddubdfii' na nagbubunga ng kawalan ng pag-asa sa 
pangkasalukuyang kapal igiran? Sapagka't kung talagang 
susuriinr hindi lamang sa relihiyon maiuugnay ang ganitong 
fiaaaaalifi ng mga Pilipino sa mga pangakong lunas ng 
peni-penitensiya. Hangyari pang may pangkabuhayang batayan 
din ito • Hahirap lamang si Hang Akin* at sa panahon ng 
kanyang pagkakasakitr o ng sinuman sa kanyang pamilya* 
marahilr wala siyang perang sukat madukot sa kanyang 
bulsa. Para kang Hang Akin* at sa marami pang tulad niya* 
wala si lang maituturing na kongkretong ari-arian dito sa 



ERIC 



330 

346 



fflundo kundi ang kanilang sarilit ang kanilang katawan 
lamang* nguni't ang katawang ito'y hindi nila maiparabayad 
sa doktcr at ospital. Gayunmanr ayon sa kanilang 
paniniwala* may ^sang Diyos na didinig sa kanilang 
paghingi ng Jtalinflfl' kapalit ang pagsugat at pagpapahirap 
sa kanilang katawan* 



9 

ERIC 



331 

347 



S. BQKABULABYQ: Pag -ar a I an ang mga 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1. di-nasasap61 (sap61) 



2. hila-hila 



3. humapdi 1 ( hapdi 1 ) 



4. napagal (pagal) 

5. naipagkakalodb 

(kalo6b) 

6. nangungunyapit 
7* pagkaduhagi 1 



Bokabularyong Teknikal 

1. kallnga 1 

2. himatayln (himatay) 

3. pananalig 



swmsunad na salita. 

X* not being able to get 
a grasp or a hold on 

adj. referring to any- 
thing that is being 
dragged along the way 
or wherever one goes 

X. became smart ingly 
sore or painful 

X* tired easily 

X* granting one's wish or 
request 

X. hanging on 

a. a state or condition 
of being maltreated 
or looked down upon 

q. 1. protective care 

2. patronage 
X* to lose consciousness 
B* faith* belief 



9 

ERIC 



332 

34S 



4 • pan&ta 



5. penitensya 



q. 1. vow; solemn promise 
or devotion 
2. one who makes solemn 
vows/ usually 
accompanied by 
appropriate rituals 
Um lm penitence 

2. penance; sacrifice 



o 

ERIC 



333 

349 



It. MBA TANQNG: Sagutin ang mga .sumusunod na tanong. 

1. Ano ang penitensya? Kalian nangyayari ito? 
(1,2#3#4) 

2. Magsabi ng tatlong halimbawa ng penitensya. 
Paano ginagawa ang "hampas"? (If 2) 

3. Ilarawan ang "pasan". Ano ang pagkakaiba nito 
sa "harapas* at "pagpapako«? (3) 

4. Alin ang pinakamahirap sa tatlong uri ng penitensya? 
Bakit? (4) 

5. Bakit nagpipenitensya ang isang tao# tulad ni Mang 
Akin? Anong *biyaya" ang maaaring idulot ng 
pagpipenitensya? (6f9f11) 

6. Ano ang karaniwang ginagawa ni Mang Akin 
matapos niyang magpenitensya? Ano ang 
nararamdaman niya sa katawan? (12 #13) 

7* Bukod sa pananalig# ano pa ang batayan ni Mang Akin 
sa bisa ng kaniyang pag-penitensya? Bakit? (15) 

8. Naniniwala ka ba kay Mang Akin sa bisa ng penitensiya? 
Bakit? 



9 

ERIC 



334 

350 



D. KGA PAGSASAKAY 

1* Pagpapalawak ng Bokabularyo 

Ibigay ang pagkakQiba ng sumusunod na halimbawa ng 
penitensiya. 



b. pasan 



k. pagpapako m 



2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Xsuiat ang tugmang sagot sa puwang: 

a-k. Ang tatlong halimbawa ng penitensiya ay 

d-e. Hindi lahat ng nagpipenitensiya ay mmmmmmmmmmMtMmmmmm 
na pinakamahirap sa lahat* Ang mga nagpipenitensiya 
ay gumagami t ng panghampas na kung tawagin ay 



g. Nagpipenitensiya ang tao kapag 



h. Sa mga hindi naniniwala* ang mga nagpipenitensiya ay 



i. waiMHMMMMMMMMM4 . MMM ang tawag sa pangakong 
magpipenitensiya. 



9 

ERIC 



335 

351 



Pagtalakay 

Ipaliwanag ang tinutukoy ng may-akda sa sumusunod na 
pang ungu sap: 

■Sa taong nagigipitr ang penitensiya ay higit sa 
pananalig lamang* ito'y itinatakda ng pangangailangan." 

Pagkatha 

Naninivala ka ba sa bisa ng penitensiya! Isulat ang 
iyong kuru-kuro tungkol sa kabutihan o di-kabutihan ng 
kaugaliang ito. 



336 



SIMULA AT KATAPUSAH NG NOBYKMBRE 

Bienvenido Lumber a 



A. BABASAHIN: Basahin ang sunusunod. 

Noon* sa bayang kinagisnan ko sa Batangasr ang eaaxao 1 
ng isang tao ay isang okasyong publiko. HaflbibioaalQ pa 
lamang ang tao ay nariyan na ang matandang kapitbahay na 
OdflBABAbeaua* IbiQUfeU£Ql ang bangkay sa bahay ng 
parailyang naraatayan* at may Badasal at kainang dinadaluhan 
ng mga kaibigan at kakilala. Rung tumatagal ng ilang araw 
ang burol dahil may hinihintay pang kamag-anak na 
magmumula sa malayong lugal* ang bangkay ay hindi 
tinutulugan* ito ay BinafilaiaBaxaB ng pamilya kasama ang 
mga kapitbahay. 

Sa araw ng libing* darating ang karor batak ng isa o 2 
dalawang kabayo (depende kung gaano karingal ang libing). 
Habang ibinababa ng bahay ang ataulr may kasunod na 
matandang dala-dala'y tabo na ang lamang tubig ay 
pinatutulo sa dinaanan. Sinasabing iyon daw ay kailanganr 
pero wala na naroang nakatitiyak kung bakit. Badadafilisaa 
ang kabayo ng latigo ng kutseror at uusad na ang B*USAfiKOB 
patungong sementeryo. Sa pagdaraan ng prusisyorw 
nakamasid ang mga tao sa tabing-daan* mayroong 
aaasuaaU£Ufi' mayroong nag-uusisa sa mga kakilala kung sino 




337 



353 



ang patay. 

Rung Katoliko ang namatay» daraan muna sa simbahan 3 
ang prusisyon at may mga seremonyang dapat isagawa. 
Bubuksan ang bentanilya ng ataul* at mananatili itong 
nakabukas hanggang magwakas ang seremonya sa eaflWAWisAK ng 
keo&ta* Ilululang siuli ang ataul sa karor at tuluy-tuloy 
na sa semen teryo ang mga tao. 

Pagsapit sa sementeryor aalisin ang takip ng ataul. 4 
Mag da rasa 1 na muli ang mga dumalo sa Jsasilxa* Pagkausal 
ng huling "Amen*" lalapit na sa ataul ang mga kamag-anak 
ng namatay upang mag-ukol ng huling sulyap sa bangkay. 
Ang panangisang kanina'y fcioitiBBi ay magiging hagulgulan* 
may Bafialabau* may hihimatayin* kapag narinig na *ng fiafidfc 
na pukpok ng martilyong hudyat na ipinapako na ang takip 
ng ataul* 

Apat na araw makalipas ang libing# may "apatan*" At 5 
sa ika-siyam na araw naman ay may "siifaaaa*" Sa dalawang 
araw na iyan ay muling magtitipon ang mga kamag-anak* 
kaibigan at kakilala para sa dasalan at kainan. Makaraan 
ang apatnapung araw ay may "apatnapuan** na kung minsa'y 
ipinaghahanda pa rin. Isang taon ang pararaanin bago 
ganapin ang "bafeaaOsAulESd'" isang okasyong ginugugulan 
nang husto upang kalag&n ang namatayan ng obligasyong 
ipagdalamhati ang yumao. 



338 

LM£ 354 



Mahaba ang panahon ng pagdadalamhati ng mga Filipino 6 
para sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Marahil bahagi 
ito ng pagtuturing sa buhay ng tao bilang karugtong ng 
buhay ng kalikasan. Ang namatayan ay parang punong 
nabalian ng sanga $ binibigyan ng sapat na panahon upang 
muling roagsanga at magbalik ang dating yabong. Ang f 
seremonya* dasal at handaan ay pawang lagusan ng mga 
damdaming kaugnay ng pagka-ulilar panghihinayang* 
kabiguanr at paghihiwalay. 

Ang unang araw ng Nobyembre ay palagiang iniuukol 7 
natin sa paggunita ng ating mga patay* na bagama't 
sumakabilang-buhay na ay itinuturing pa ring bahagi ng 
pamilya. Sa araw na ito'y muling dinadalaw ang pook na 
sinilangan* nagkikita-kitang muli ang watak-watak nang 
roagkakamag-anakr samasamang nagtutungo sa sementeryo* at 
tinutunton ng nabubuhay ang kanilang ugnayan sa mga yumao, 
Isang pista na rin ang Todos los Santos* at sabihin man sa 
ating panahon na ito'y hindi na fiaflMdfiBfl ££dtf' mananatili 
ang bisa nito bilang isa sa mga lunas na dulot ng 
tradisyon upang babaKia ang mga sugat na likha ng 
kamatayan . 



ERIC 



339 

355 



BQKABULAKYO: Pag -oral an ang 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1* bahawin Cbahaw) 

2. ibinubfirol (bflrol) 

3. naghihingalo 1 

4. padadaplisan (daplis) 

5 . pagak 

6. pagyao 

7 . papal&hav 

8. pinaglalamayan (lamay) 

9. tinitimpi 1 (timpl 1 ) 

Bokabularyong Teknikal 

1. babang-luksA* 



aumusunod na aalita. 

X* to let heal 
X* made to lie in state 
X* being in a state of neac 
death 

X* will be hit tangen- 
tially or near-miss 

add* rough and husky * 
referring to voice 
0* death 

X* to utter a loud* 
especially mournful* cry 

X* holding a whole night 
vigil for the dead 

X. controlling one's emotion 
or temper 

Syn. eiXiBiflil 

a* termination of mourning 
for the dead* usually 
after one year* marked by 
the undoning of black 



340 



356 



2 . bendita 

3. kapllya 

4 » magpapahesus 



5* nangungurfls 
6 . padasal 



7. pagwivlsik (visik) 

8. prusisydn 

9. sagrado 

10. siyaman 



341 

ERIC 



apparel 
jj. holy vater 
a. chapel 

S» will engage in prayer to 
invoke or beg for help 
from Jesus for the 
salvation of the soul of 
one who is near death 

X. making the sign of the 
cross 

q. prayers or a novena 
offered for the soul 
of the dead or for a 
certain occasion 

X, sprinkling liquid with 
the fingers 

Syn. BdfltfjtaUifi 
B« procession 
add* <sp.) sacred 
syn. banal 

a* a novena or nine-day 
devotlonary prayers held 
in memory of a dead 
person 



357 



K. MGA T AMONG: Sagutin ang mga stanusunod na tanong. 

1. Ipaliwanag Rung bakit sinasabing ang pagyao ng isang 
tao ay isang okasyong publiko. (1) 

2. Xlaravan ang mga roapapansin sa araw ng libing. Anong 
mga pamahiin ang makikita? (2*3*4) 

3. Taluntunin ang dinar aanan ng libing ng isang katoliko. 
Anong mga bagay ang isinasagawa bago malibing ang 
bangkay? (3*4) 

4. Sabihin ang mga sumusunod na 'okasyong* nangyayari 
pagkatapos ng libing. (5) 

5. Saan itinutulad ang isang namatayan? Ano ang nagiging 
layon ng mga seremonya? (6) 

6. Buhat sa iyong sariling karanasan* anu-ano ang 
makikita sa isang lamayan? 

7. ilarawan ang mga nangyayari at mapapansin sa libingan 
kung Todos los Santos. Bakit sinabing isang pista na 
rin ito? (7) 

8. Ayon ka ba o hindi sa ganitong kaugalian ng Pilipino 
sa kanilang pagdadalamhati? Bakit? 



9 

ERIC 



342 

358 



D. MGA PAGSASANAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Mga salitang nauukol sa patay 

Garni tin ang sampu sa sumusunod sa paglalarawan ng 
mga kaugal iang Pilipino tungkol sa pagdadal amhati ; 



1* atafil 

2. bangkay 

3* babAng-luksA 1 

4. kabilang-bfihay 

5 • kamatayan 

6. ibinubOrol 



7* libing 

8. naghihingalo' 

9. naraatAy 

10. namatay&n 

11. padasal 



- kahong lalagyan ng patay 

- katawan ng patay 

- ang paghinto ng pagbibihis 

ng itim 

- Xangit na tutunguhan 

ng mga kaluluwa 

- pagkawala ng buhay; pag-alis 

ng kaluluwa sa katawan 

- pinaglalamayan; patay na 

binabantayan at pinagda- 
rasalan ng pamilya at 
kamag-anak 

- hukay na nilalagyan ng patay; 

pagbaon sa lupa ng patay 

- nawawalan ng hininga; malapit 

nang mamatay 

- nawalan ng buhay 

- pamilyang may patay 

- nobena sa patay (kadalasan sa 

loob ng siyam na araw) 



ERIC 



343 

359 



12. pagdadalamhati' 

13. pagy&o 

14. patay 

15. pinaglalamayan 

16. sement&ryo 

17. T6dos los 

Santos 



18. ullla 
19* yumao 



- paghihinagpis; kalungkutanj 

paghihirap ng loob 

- pagkaroatay 

- nawalan ng buhay 

- pinagpupuyatan at binabantayan 

- lugar na pinaglilibingan 

ng mga patay 

- araw ng mga patay; (unang a raw 

ng Nobyerobre) araw ng 
pagpipinta sa libing at 
paggunita ng mga pamilya 
sa kanilang mga patay 

- naiwan ng patay 

- namatay 



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
7. 
8. 
9. 
10. 



ERIC 



344 

360 



Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Batay sa sanaysay, lagyan ng bilang ang tamang pagsunud- 
sunod ng mga sumusunod: 

mmmm Pagpapahesus 

mmmm Pagbuburol 

tau Padasal 

mmmm Laroayan 

mmmm Paglilibing 

MM Prusisyon patungong sementetyo 
mmmm Pagdaan sa simbahan 
mmmm Huling sulyap sa bangkay 
mmmm Hagulgulan 

mmmm Pagpapako ng takip ng ataul 

mmmm Pagpapatulo ng tubig buhat sa tabo 

Pagtalakay 

Ihambing ang kaugal iang Filipino sa kaugalian ng mga 
taga- i bang bansa sa kanilang pagdada I amhati . Paano mo 
mai papal iwanag ang pagkakaibal 

Pagkatha 

a. Sumulat ng isang talata tungkol sa isa ninyong 
yumao. Garni tin ang mga sal it ang napag-aralan. 
Mga tanong na pantulong: 
Ano ang pangalan? 

345 



361 



Kailan namatay? Ano ang sakit? Naaksidente ba? 

Ano ang relasyon sa inyo? Gaano kalaki ang pamilya niya? 

Hang taon na? 

Saan ibinurol? Hang araw? 

Saang sementeryo inilibing? 

Xlan ang naulila? Nalungkot ka ba? Bakit? 



b. Bumasa ng mga patalastas 3a pagkamatay 
(obituary) sa diyaryo. Ibalita sa klase, Anu-ano 
ang mga impormasyong nakasulat ditol Sumulat ng 
isang patalastas sa pagkamatay batay sa isa ninyong 
kamag-anak na patay na. 



9 

ERIC 



346 

362 



AUG BPXKO NX LABAN DOBGGOH 

Valerio L. Nofuente 



A. BARASAHIN: Basahin ang sumusunod. 

Ang Labaw Donggon ay bahagi ng mahabang fiaUooa 1 
Binilawod na natagpuan sa Lambunaor Iloilo. Nailathala 
ni F. Landa Jocano ang fceksfco buhat sa pag-awit ni Ulang 
Udig* isang bay lan. Binubuo ng 2#325 linya# ang ma- 
habang awit sa dialektong K in i ray- a ay aalafcbala sa 
Philippine Social and Humanities Review noong Mar so* 1964. 
BOOD 

Isang araw pa lamang isinisilang ng diwatang si 2 
Abyang Alunsina si Labaw Donggon ay nagpaalam na ang anak 
upang maghanap ng asawa. Natagpuan naman niya ang 
magandang si Anggoy Ginbitinan at kanyang pinakasalan. 
Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo f y muli na naman 
siyang nagpakasal kay Anggoy Doroonan* isang diwata ng 
Xlog at bukal. 

Hindi bawal noon ang pagkakaroon ng maraming asawa. 3 
Kaya makalipas lamang ang ilang araw ay DioAotllbfl naman ni 
Labaw Donggon si Nagmalitong Yawa. Ang problema'y ang 
dapat sanang ikatlong kabiyak ay mayroon na pal ang asawa? 
si Saragnayan* Kaya ang dalawang lalaki'y Baasttkafcao Ofl 
ld&as na tumagal nang ilang taon. Sa bandang hulir natalo 



e 

ERIC 



347 

363 



si Labaw Donggon at siya'y ikinulong ng itatUB8flali sa loob 
ng kulungan ng baboy. 

Samantala* ang dalawang asawa ni Labaw Donggon ay 4 
kapwa nagsilang ng tig-isang matipuno* malakas* at 
matapang na anak na lalaki. Ang dalawang anak na ito^ 
nagpaalam upang hanapin ang kanilang nawawalang ama. 
Nakita nila ang kinaroroonan ng hinahanap sa tulong ng 
bolang kristal. 

Nagalit ang magkapatid kay Saragnayan at naghamon ng 5 
sukatan ng lakas. Tinawag ni Saragnayan ang mga espiritu 
sa buong daigdig upang siya'y tulungan. Sa tulong ng 
anting-anting ng magkapatid* napatay ang lahat ng kampon 
ng espiritu. 

Nguni't kahit anong gawin ng magkapatid ay hindi 6 
mapatay si saragnayan, Ang ina ni Labaw Donggon* si 
Abyang Alunsina ang naflfiioafcQn na nasa baboy-ramo ang 
buhay at lakas ng katunggali. Hinanap ng magkapatid ang 
baboy-damo at kinain ang puso. Nanghina si Saragnayan* na 
nang tamaan ng palaso sa pagitan ng mata ay napasigaw. Sa 
lakas ng afclWflal* nayanig ang daigdig at nagdilim ang 
buong paligid. Yaon ang alamat ng unang iiadoi at gabi. 

Nakalaya si Labaw Donggon na sa tagal nang 7 
pagkakapiit ay humaba ang buhok* nabingi* at nawalan ng 
Katiouaa* Sa tulong ng ritwal at madyik* nagbalik siya sa 



3 

ERIC 



348 

364 



dating isip at katauhan. 
A YON SA KAN I LA 

Ang epiko ay may komplikadong istorya* at tumatagal 8 
ng liroang or as kung awitin. Mar ami itong fiBifiQffrfi' na 
maaaring piliin ng manganganta ayon sa hinihingi ng 
okasyon* tulad ng kasalan o lamayan. Dahil sa kahabaan* 
bihira tuloy itong awitin nang buo. Kaya nais kong 
tingnan ang epiko bilang isang dugtung-dugtong na kuvintas 
na maraming biblaj bawat isa*y bahagi ng kabuuan ng alahas 
nguni't maaari ding isuot nang nag-iisa at hindi mahahalata 
ang kakulangan. (E. Arsenio Manuel) 

Sa anumang gawain at balak ng mga mamamayan ng 9 
Lambunao* gumagamit si la ng ritwal upang mapaamo ang mga 
espiritu. Ratunayanr ang mga panalangin sa epiko ay 
inaawit ng mga baylan sa pagsasagawa ng mahiko- 
relihiyosong ritwal »upang makapagpagaling ng maysakit* 
roakalutas ng problema at mapasagana ang ani. (P. Landa 
Jocano) 



o 

ERIC 



349 

365 



B, BQKABULARYQ; Pag -ar a I an ang mga swmsunod na salita. 
Bokabularyong Pangkaranlvan 

1 . at&ngal 

2. katinuan 



3* katunggali* (tunggall 1 ) 

4, hibla 

5, lind61 

6, naghimAton (himaton) 



7. nalath&la 1 Clathala 1 ) 

8. nagsukataii ng lak&s 

9. pinintfiho 1 (pintuhoM 

Bokabularyong Teknikal 

1. bu6d 

2. 6piko 

3. epis6dyo 

4. teksto 



a 
a 



long* loud cry 
sensibleness; 
reasonableness 
q. one's opponent f 
adversary* or inemy 
a* fiber 

syn. aioawMJf 

q. earthquake 
X* gave a hint or 
information 

syn. aafDakLvafcifl 

U» published 
jj. fought 

syn. oAfiiatea 

X. courted with great 
veneration 

q. summary 

epic 
A. episode 
q. text 



9 

ERIC 



350 

366 



JC. MCA TANONG: Sagutin ang mga rumusunod na tanong. 

1. Saan batay ang teksto ng lab** fiQBflflQB? (1) 

2. Buurin (summarize) ang nangyari kay fcaijaw DfiBfifiQB* 

(2-7) 

3. Bumanggit ng ilang halimbawa upang ilarawan na ang 
epiko* tulad ng h&b&u BOfiflSQB' ay kinapapalamanan 

ng mga kababalaghan . (2-6) 

4. ipaliwanag ang mga katangian ng isang epiko. 

Paano ito inilalarawan sa epiko ni habau DflBflflfiB? (8) 

5. isalaysay ang alamat ng unang lindol at gabi. (6) 

6. Anong mga paniniwala ng mga Filipino ang matutunghayan 
sa baton DQBflflfiB? Alin sa mga ito ang namamayani 

pa hanggang ngayon? (5/9) 

7. sino ang nagbibigay-buhay sa epiko hanggang ngayon? 

Paano nila ginagamit ito? (9) 



9 

ERIC 



351 

367 



D. MGA PAGSASAHAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

Hanapin $a diksiyunaryo ang sumuaunod. Piliin at isulat 
ang ptnikaangkop na kahulugan ayon sa pagkakagamit 
sa sanaysay, 

1. diwata* mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm „ m 

2. kabiy&k ,B W ,,,, M ,B Mnr , l , n g, HrlM , w , r - n1nHnHW , l „„ M ,,, lw 

3. matipfinO* n niwwtwwawMw mmwwwww^mw^ww 

4 • naghamdn -wmnttiwww ■■■■■■■wimma m«» mwmwM«w«i«««« 

5. palaSO m. MMMMn , nn , wt , l , MM , MM M r „ 

6. kumplikado •« --- «M ----1 .„„ M( , -w---l ,« 1 , ( , 1 , lt-M , MI „, -- „ 1<- 

2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

/ s ul at ang tugmang sagot sa puwang: 

Ang epiko ay may 1. istorya* at tumatagal 

ng 2. oras kung awitin. Marami itong 3* mmmmm na 

maaaring piliin ng manganganta ayon sa hinihingi ng 
okasyon tulad ng 4 . mmmmm o 5. mmm + m . 

Sa anumang gawain at balak ng mga mamamayan ng 
6. « MMM » gumagamit si la ng 7. mmmmm upang mapaaroo 
ang mga 8. mmmmm . Katunayan* ang mga panalangin sa 
epiko ay inaawit ng mga 9. mmmmm sa pagsasagawa ng 
mahiko-relihiyosong ritwal upang 10. mmmmm ang may- 
sakitr makalutas ng 11, mmmmm at 12. mmmmm ang ani. 



ERIC 



352 

368 



Ang fcatattf BfiDflflfiB ay bahagi ng mahabang 
epikong 13. mmmmm na natagpuan sa 14. mmmmmm * 
Nailathala ni P. Landa Jocano ang 15. mmmmm buhat 
sa pag-awit ni 16. MM .i isang baylan. Binubuo 
ng 17. mmmmm linya ang mahabang avlt sa dialektong 
18. mtmmmm . 

3. Pagtalakay 

a.lpaliwanag ang suimsunod: 

"Kaya nais kong tingnan ang eplko bilang isang 
dugtung-dugtong na kuwintas na maraming hibla; bawat 
isa'y bahagi ng kabuuan ng alahas nguni't maari 
ding isuot nang nag-iisa at hindi mahahalata ang 
kakulangan." 

b. Gumawa ng maikling pagsasadula ng isang episodyo sa 
epiko ni Lab aw Donggon, 

4. Pagkatha 

Mayroon ka bang alam na ibang epikot Isulat ang 
buod nito. 



ERIC 



353 

369 



DI NAABOT NG KANAIANGMALAY 

Edgar do M. Reyes 



A. BABASAHIN: Basahin ang swmsunod. 

Tinakpan ng batang babae ang Juifii at kalawanging lata 1 
ng gatas. »A»88ifliDAiBAi sa alikabok ang kanyang paa*t 
binti. Kaypala'y roga pitong taong gulang siya. 

Hinawi ng bata ang ilang hibla ng tuwid at malagong 2 
buhok na lumaylay sa kanyang mukhang nangingintab sa 
pawis. Bahagya siyang yumuko. Napalinga-linga. Paikot 
na fiiaujffid ng tanaw ang kabuuan ng makipot na bakuran. 
Malilikot ang bilugan at maitim niyang mata. 

Pasaglit-saglit* sa pag-ikot ng bata ay tt^iigil siya* 3 
nagpapako ng tingin sa dram ng tubig sa may gripong 
labahanr sa yerong nakatabing sa nasi A Id VA at mabahong 
SUSaJUaB' sa tabing tiklis na tapunan ng mga basurang 
nilalangaw sa gilid ng eskinitar sa matayog na poste ng 
ilaw sa labas ng bakod na alambreng may tinik. 

Biglang nabaling ang kanyang tingin sa fcAlfiilfiAB ng 4 
mga binigkis na kahoy na panggatong sa ilalim ng hagdan ng 
bahay. May lumagitik doon. Parang nayapakan at nabaling 
tuyong sanga ng kahoy. 

Omangat sa basyong lata ang kanyang paa. Lumayo siya 5 
roon nang ilang hakbang. Tumigil. Makalawang humakbang 




354 



370 



nang paurong. Turoigil uli. Pagkatapos ay humakbang ng 
tatlo patungo sa talaksan at saka pumihit at patakbong 
nagbalik sa lata. Muli niyang tinapakan iyon. 

Kumurap-kurap ang mga roata ng bata. Patuloy na 
nakatuon ang kanyang tingin «• - talaksan ng kahoy. Tumaas- 
bumaba ang kanyang manipis na dlbdib na ang kaliwang 
bahagi ay inihahantad ng pi las at fflflSUSiua na damit na sa 
iaylayan ay may naglawit na bioulBOl* 

Minsan pang umangat sa lata ang kanyang paa. Marahan 
siyang lumakad na palapit sa talaksan. Bafcixad- Walang 

kalatts* 

Sandali siyang huminto sa gilid ng talaksan. 
Humakbang pa siya ng isa. BafciDflJtajWd na naupo sa mamasa- 
roasang lupa na nakakalatan ng ilang maiitim na fcafcal- 
Payukong naroaybay sa gilid. Tumigil sa may dulo ng 
talc csan. Gumapang na pakabila. Unti-untino sumilip 
doon. 

"Pung* Emyl» sigaw ng bata kasunod ang matinis na 
baflikgilu Palundag siyang tumayo at halos magkandarapa sa 
pagtakbong pabalik sa lata ng gatas. Tinapakan niya iyon. 

"Seybl" At maikatlong napalundag ang bata: 
iur* wa nakatuon sa hit a ang mga pa lad. 

SUSUlUkz safest na luroitaw ang tinawag na Emy mula sa 
likod ng talaksan Isa rin itong batang babae na 

355 



371 



makakasinggulang ng bafcang nakatapak sa lata. Nakangiti. 

Hantad ang mga ngiping may ilan nang bungi. Maputi sa 

karaniwan. Ang bulaklaking damit ay napapalamutian ng 

malapad at pulang laso sa t*pat ng dibdib. 

"Sige» Ida* ihagis mo na'ng lata*" sabi ni Emy. "Ako X2 

naman ang taya." 

Dinampot ng tinawag na Ida ang Xata. Akroang ihahagis 13 

sa maXayo. Ngunit hindi natuloy. Dahan-dahang bumaba ang 

kamay niyang may havak sa Xata. Hinarap niya si Emy. 

Pagkuwa'y tumanaw siya sa bahay sa kabiXang bakuran. 

HdkakUBfifc ang kanyang noo. 

" p Yoko na kaya..." sabi ni Ida. 14 
Tinitigan ni Emy si Ida. "Ba'it?" X5 
"Hapon na# e. Baka. ..dumating na'ng nanay ko." 16 
•Ma 1 no?" 'Andito ka lang naman sa •min." X7 
"Oo nga...pero...pero» m-me sakit si Obet* e. X8 

Pinababantayan sa *kin ng Nanay. Baka magaXit pag...pag 

dumating s'ya na 'aXa «ko sa min. TuXog lang kangina si 

Obet kaya. ..kaya *ko r.tkaaiis." 

"Me sakit na naman paXa si Obet* *no? Di ba no'ng X9 

k'wan Xang...keXan •yon...dinuktor s'ya...'ka mo no'n?" 

"Oo nga* e...Ngayon» sabi ng nanay kor 20 

sabi...keXangang ma'pagamot daw uXi dahiX...dahiX...ewan 

ko ba..." 




356 



372 



"Ano ba'ng sakit ni Obet?" 21 
•Di ko laan* e...Ang nanay ko* laan..." Suraulyap si 22 
Ida sa bahay sa kabilang bakuran bago muling turaitig kay 
Emy. "Sige# »uwi na *ko. Baka gising na si Obet." 

"E* di...di sasama na lang •ko sa 'yo. Do'n na lang 23 
tayo maglaro senyo para makita ko tuloy si Obet." 

"Di ka ba hahanapin ng...ng nanay mo?" 24 
■•Ala dito'ng nanay ko. Nag...nag...Ano 'yon...'yong 25 
nagbabaraha...d'yan sa tapat?" IngiBilSfi ni Eroy ang isang 
bahay sa kabilang eskinita. Katabi iyon ng iba pang mga 
bahay na ang pagkakahanay ay walang kaayusan. Kararoiha'y 
maliliit. Dikit-dikit halos# liban sa pasilyong daanan ng 
tao na kakikitaan ng ilang batang nagsisipaglaro. 

■Di ko rin 'laan *yonr" sabi ni Ida. "Tena na sa 26 
•min*" yaya pa niya at inihagis sa may bakod ang latang 
tang an. 

Magkasabay silang lumabas ng bakuran. Kumanan sa 27 
makitid na eskinita. Sa magkabilang gilid ng eskinita ay 
may malumot na kanalt dinadaluyan ng malapot na Aubak na 
siya mar.ding nagpapasigla sa pagtubo ng daroo sa tabi. Sa 
kanal na iyon nakapasanga ang agusan ng mga pusalianr 
labahan at dumihan sa pook na iyon. 

Sinapit nila sa kabilang bakuran ang isang barung- 28 
barong na anyong ka»alia ng palay. Hafcafliiaj* sa kaliwa. 



o 

ERIC 



357 

373 



Nadir indingan ng BAaaasaaAbsfiaDAb na karton* lona at 
inunat na balde ng petrolyo. Ang afcAB na kupi-kuping yero 
ay maraming maliliit na butas na sinuutan ng binilog na 
Bala£a upang kaypala'y hindi tagusin ng tubig kung 
umuulan. Sa malas* ang mga yerong iyon ay pinulot lamang 
sa labi ng isang aatUBQk na gusali. 

Magkasunod na pumanhik ang dalawang bata sa barung- 29 
barong na ang hagdanan ay may dalawang baitang at yari sa 
tablang oafcfi at putuk-putok. 

Sa itaasf sa sahig na BAaaasaAAfcsSalAfc na kawayan at 30 
tablang may iba't ibang kapal at lapadr ay may nakalatag 
na banig. MaafiaflfcAiUfas ang himaymay sa malaking butas. 
GabA ang gilid. May batang nakahiga nang patagilid. 
Natatakpan ang nakabaluktot na katawan ng JtaflBAstaaaABfl 
kumot na babAflsbabAd sa dumi. Ulo lamang ng batang lalaki 
ang nakalitaw. Nakapikit ito. Nahaba ang gulong buhok. 
Maputla ang saiak na pisngi. Bata ng mga dalawang taon sa 
mga dumating. 

XusdAUBflJlfi ang dalawang batang babae sa may ulunan ng 31 
nakahiga* 

"Tulog pa si Obet#" aodd ni Emy. 32 
"Oo ngar" tugon ni Ida sabay salat sa noo ng batang 33 
lalaki. "M-roainit s'ya. Saka# me pawls.* 

"Me sakit nga 'yan* fiAbfl-" 34 




358 



374 



"Tena sa me hagdan. Do'n tayo mag-usap para di 35 
magising si Obet. Naaawa ako d'yan pag gising* e. Panay 
ang hingal. Talaga po." 

Tumayo sila. Nagtungo sa hagdanan. Magkatabing 36 
naupo sa ikalawang baitang. 

"Ba't...ba't di pa n'yo pinapagamot si Obet?" tanong 37 
ni Emy. 

"•Ala kaming perar e...sabi ng Nanay • " 38 
"0« e ba*t...ba*t kanginang 'malis ang nanay mo* 39 

nakita ko...ang ganda-ganda ng s'ot. Siguror mahal 'yon» 

•no?" 

■Ewan." 40 
"Di mo laan?" 41 
"Kasi...kasir uwi lang n'ya *yon no'ong minsang 42 

•malis s'ya. Sabi ko nga» 'Nayr bi...binili mo? Sabi 

n'ya. ..ewan. Di ko maisip ang sabi n'ya* e." 

Sandali silang natahimik. Ba&SBU&fil ang tanaw ni Ida 43 

sa dako pa roon ng eskinita. Nagsisimula nang lusftfc&s ang 

dilim. 

"Ang tagal-tagal ng Nanay*" sabi ni Ida. "Baka 44 
magising na si Obet. Hahanapin s'ya." 

"Sa'n ba nagpunta'ng nanay mo?" 45 
"Ewan. Sa dati* siguro." 46 
-Sa^n dati?" 47 




359 



375 



"Sa...k , wan...» Napakamot sa ulo si Ida. 48 

"Kasi...kasi no'n bang unang magkasakit si Obet^./roalis 

ang nanay ko. Nang bumalik s*ya no'n* mi pera na. Ang 

dami-dami po. Talaga. Na'pagamot nga si Obet. siguror 

do'n uli s'ya nagpunta. Ewan." 

Muli silang natahimik. Nakatanaw pa rin sa malayo si 49 

Ida, Kinamut-kamot niya ang kanang tuhod* May naWlod 

doong butil-butil na libaa* 

"Alam mo*" sabi ni Bmy* "kangina* nasa tindahan ako 50 

ni Aling Bebang...d'yan sa kanto..." 

•0?» 51 
•Pinapag-usapan nila'ng nanay mo. Kasi* nakita rin 52 

nila nang duma'n ang nanay mo* e." 

Binalingan ni Ida ang katabi. Kumurap-kurap siya. 53 
°Sabi ni Aling Bebang* m-maganda raw ang nanay mo. 54 

Perc ang nanay mo* e dahil *ala kang tatay. Ba't nga 

'ala kang tatay* ha* Ida?" 

"A* meron po." 55 
"'Asa'n s'ya?" 56 
"K*waK,. . jabi ng nanay ko* patay na raw." 57 
"Patay?" 58 
"Oo. Pero* kung di patay ang tatay ko* sabi ng 59 
Nanay* palaging ang da:«i-dami raw aming pera. Kasi* 
patay na s'ya* e." 




360 



376 



"Sana* hindi patay ang tatay mo." 60 
"Sana nga." Yumuko si Ida. Pinal is ang mga libag na 61 

nahilod sa tuhod. "Alam mo* sabi ng nanay kot sabi* no'n 

daw buhay ang tatay ko# pulis daw. Matapang 

s , ya...talaga... , kala mo...Sakar *ala pa raw kami rito 

no'n. Sa...sa malayo kami nakatira. 

Natahimik na naman si la. Mayamaya'y tumayo si Emy. 62 
"Gabi na*" sabi ni Emy. "*Uwi na *ko. Kakain na 63 

siguro kami. Nagugutom na ( ko# e." 

Natutop ni Ida ang sikmura. "Ako rin...ako 64 

rin...gutom na* e." 

"Di kumain ka na." $5 
■•Ala kaming kanin* e. Kanginang 'maga 66 

nga...pinautang lang ako ng Nanay ng pandesal ke Aling 

Bebang. Tatlo. Tag-iisa kami. Saka...saka... kanginang 

tanghali...ano 'yong k'wan# XUQM* 'Yon ang kinain namin. 

•Alang ulam. Sabi ng Nanay* pag...lugaw daw* talagang 

•alang ulam. Gano'n din ba kayo?" 

•Ewan. Di pa naglulugaw ang nanay kc# e. Sige* 67 

•uuwi na 'ko. Bukas, punta ka uli sa amin. Taguan uli 

tayo." 

Tumango si Ida. 63 
Pagkaalis *ii Emy ay kinuha ni Ida ang ilawang de-gas 69 
sa kakalanan. Kinapa niya ang posporo. Nakuha niya i} ">n 



ERIC 



361 

377 



sa gilid ng nakataob na kaserola. 

Ipinatong niya ang ilawan sa lumang baul na kalapit 70 
lamang ni Obet. Sinindihan. Ang dilim na laganap sa loob 
ay tila pinunit ng ningas ng ilawan. 

Inilapag ni Ida ang posporo sa tab! ng ilawan. 71 
Bumalik siya sa hagdanan. Naupo sa baitang. Xtinukod 
niya ang mga siko sa dalawang tuhod. sinapo ng mga pa lad 
ang baba. Tumanaw siya sa eskinitang natatanglawan ng 
putul-putol na livanag na nagbubuhat sa mga bukas na 
durungawan ng mga bahay doon. 

Mayamaya'y nanghaba ang leeg ni Ida. Isang babae ang 72 
dumarating. Hay hawak na supot. Luraitaw-mawala ang babae 
sa Jilim at li-janag ng eskinita. fiasaasafi ang lakad nito. 

Patalong nanaog si Ida. Patakbong sumalubong sa 73 
dumarating, 

BI NayI" malayo pa ang babai'y hiyaw na ni Ida. 74 
&&flJtaJta&aBi5fcdfii.lO]& siya sa mabatong eskinita. 

Huminto ng pagtakbo si Ida nang malapit sa babae. 75 
Yumakap siya sa hita nito. 

*Si Obet?* tanong ng babae kay Ida. 76 

"Tulog pa ata. Hinipo ko s'ya kangina...mainit s'ya 77 
•Nay." 

Nagpatuloy sa paglakad ang babae* Higit na mabilis 78 
ang kanyang hakbang. Patakbo nang sumunod si Ida. Sapo 

362 

* 

378 



niya ng mga palad ang ilalim ng supot na hawak ng ina* 
hanggang sa tuluyang bitiwan nito iyon at malipat kay 
Obet. Paluhod na naupo sa may ulunan ng batang lalaki. 
Hinaplos ng babae ang noo ng maysakit. Inayos ang kumot 
nito, 

Sumalampak si Ida sa tabi ng ina. Ibinukt* niya ang 79 
Xabi ng supot. Iniuho sa sahig ang laman: dalawang 
maliliit na kahon* ilang mansanasr mga tuyong isda at 
isang balutang ang labas ay mamasa-masang mantika. 

Kinuha ng babae ang dalawang maliit na kahon. 80 
"Ano 'yanr ha# "Nay?* tanong ni Ida. 81 
*Gamot ni Obet. Mapainom siya pagkagising. Bukas na 82 
natin siya itawag ng doktor." 

*E...e# 'to namanr 'no 'to?" tukoy ni Ida sa balutan. 83 
"Pansit. iyan ang sa iyo. Hasama kay Obet iyan. 84 
Mansanas ang kanya. Maipaglugaw na Lang siya mamaya at 
maipag-ihaw ng tuyo.* 

Kinalag ni Ida ang tali ng balutan. Binulatlat. 85 
Lumitaw ang laman g pansit na may dalawang hiwang kalamansi 
sa ibabaw. 

Hakailang napalunok si Ida. Nanginginig ang kanyang 86 
kamay nang dumaropot siya ng pansit at sumubo. tfaBUttdldQ 
siya. Pahigop niyang nilulon ang ilang naglawit na mike 
at bihon. Abut-abst ang kanyang pagnguya? pagsubo. 



3 

ERIC 



363 

379 



Nag-angat ng mukha si Ida. Sumulyap siya sa ina. 87 
Tumungo. Nguni't saglit lamang. Muli siyang nag-angat ng 
mukha at tumingin sa ina. Ang haplit niyang pagnguya ay 
unti-unting dumalang hanggang sa tuluyang mapakagat ang 
kanyang bibig. 

Ang babae ay nakatitig din kay Ida. Kukurap-kurap 88 
ang mga mata. May kumislap doon. Nagsipaglandas sa gilid 
ng ilong. Dumaan sa sulok ng mapulang labi. Nagtagpo sa 
ilalim ng baba. Nagsamang gumuhit na pababa sa leeg. 

"Ba't.-.b-ba't nor "Nay?" tanong ni Ida. 89 

Hindi umimik ang tinanong. Pinisil nito ang baba ni 90 
Ida. Inilipat ang kamay sa ulo ng batang babae. Ginulo 
ang buhok nito bago binalingan si Obet. Hinaplus-haplos 
ang noo ng nakahiga. 

Dahan-dahang napayuko si Ida. Ipinagpatuloy niya ang 91 
pagkain ng pansit. Sa Simula^ madalang ang kanyang 
nguya. Pabilis nang pabilis. 

Hindi naubos ni Ida ang pansit. Mahigit na kalahati 92 
ang natira. 

"Sa *yo na •to* •Nay*" alok ni Ida. 93 
Umiling ang babae. "Obusin mo na. K-kumain na ako 94 

sa labas...kangina...bago ako umuwi." 

"B-busog na •kor e*" sabi ni Ida habang hinihimas ang 95 

tiyan. 



ERIC 



364 

380 



"Mapapanis lang *yan." 96 

"Napatingala si Ida. Matagal na turoitig sa bubong. 97 
Kukurap-kurap ang kanyang mga mata. Parang nag-iisip. 

"*Nayr" tawag ni Ida at kinalabit sa bisig ang ina. 98 
■Dadal'an ko nang konti nito si Emy. Sinamahan naman n f ya 
*ko kangina rito* e. Ba# •Nay* ha?" 

"Siger" sang-ayon ng babae. "Daliin mo lang. Gabi 99 

na." 

Namilog ang mga mata ni Ida. Nakangiti siya habang 100 
binabalot sa dahong may kasusona papel ang kalahati sa 
natirang pansit. 

"M-magugulat si. ..Emy*" sabi ni Ida. "'Kala siguro 101 
n*ya# di tayc.di tayo nagkakaro'n ng pansit! f Kala 
siguro s^ya* panay lu...lugaw ang kinakain natinl" 

Pagkahablot sa pansit ay nagmamadaling nanaog si Ida. 102 
Patakbo niyang tioalUBtan ang makitid na eskinita. 
Nagkatisud-tisod siya sa nag-usling bato hanggang sa 
tuluyang marapa. Sumambulat ang pansit. Humagis na 
pakalat hanggang sa makutim na lflbak sa kanal. 



o 

ERIC 



365 

381 



BQKABULABYQ: Pag -ar a I an ang 
Bokabularyong Pangkaranivan 

1. anas 

2. atip 

3. bahld-bahid 

4. gahi 1 

5. gat6» 

6. hagikglk 
7 . himulmdl 

8. inginfiso 1 (ngfisoM 



suwusunod na salita. 

y. to talk in a lowr soft 
voice 

Syn. bulQBfl 

a* roof or roofing 

syn* buboaa 

add* full of stains; 
smeared 

add* with or having 
a small rip or tear* 
referring esp. to 
clothes 

adi- structurally weak 
due to decay or long 
exposure to the 
elements 

a. outburst of pent-up 
laughter 

q. bits of ravelled thread 
from cloth or yarn 

SI* from Bfllllfl (snout) » 
i.e.* to point at some- 
thing or someone by 



366 

382 



9. kalatls 



10 • kamalig 

11 • kasus6n(g) 

12. kawalangmalay 

13. kupi' 

14. labak 

15. libag 

16. lubak 



17. ldgaw 

18. lumatag (latag) 

367 

ERIC 



extending one's upper 
and lover lip at the 
desired direction 
Q. 1. an extremely soft 
sound or noise 
2. generally^ sound or 
noise 
Q. granary 
add* underlaying 

syn. saeia 

q. absence of consciousness 

or awareness 
adi» folded or dentedr as a 

sheet metal 
B. the lower portion of a 

river 

8. thick dirt of the skin 
a* depression or pothole 

on the surface* esp. of 

roads 
Syn. ufca 

fi. rice porridge or gruel 
X. to spread out; be 

unrolled over the ground 

383 



19. marak 

20. marfising 

21 • nagkakatapl-tapil6k 
(tapil6k) 

22. naglalawa' 

23. nahllod (hllod) 

24. nakagiray 

25. nakakun6t 

-5. nakapuk61 ang tanaw 

27 • namuw&lan 

28. nangagtikwas 



or floor 
add* thin and paler 

referring esp. to face 
add* dirty 

jj. (tapilok) accidentally 

twist the v.nkle due to 

misstepping 
add* flooded 
X. scrubbed dirt from 

one's skin 
add* leaning or tottering 

towards a direction* 

said esp. of something 

in a dilapidated 

condition 
add* wrinkled* referring 

esp. to forehead 

add* (from BUkfil' to 

throw) having one's gaze 

fixed at a direction 
X. had one's mouth full 

of food 
add* tilted or raised at 

one .tide 




368 



384 



29. nanggigipalpal 

30. natfipok 

31. palara* 

32. pasagsag 

33. patingkay&d 

34. patiy£d 

35. plho 

36. pinagsalit-salit 

37. pinags&nib-s&nib 

38. pusali&n 

39. sinQyod (sdyod) 

40. susukot-sukot 



369 

ERIC 



adi- thickened by slimy 
dirt 

dd£* burned to ashes 

B« tinsel; tin foil 

AdU* in a hurry hurriedly 

Syn. BAflBdSaddli 

add* & a&l* in a squatting 

position 
a&j. on tiptoe 
add* & ads* surer surely; 

certain* certainly 
add* placed alternately or 

at intervals with other 

things 
add* joined together 

surface to surface or 

by overlapping of things 
U* cesspool 

X. (Fig.) searched or 

scanned a place 

thoroughly 
adx* in a cowering 

manner* - ip. lowering 

one's head in defeat* 



385 



41. tagni-tagni* 

42 , talaksan 

43 . tatal 

44* tinalunt6n (talunt6n) 

45. tumalungk6' (talungk6*) 



fearr shame* or 

humiliation 
ddj* covered with or having 

small patches r said of 

clothes r etc. 
q. an ordinary pile? as of 

cut firewood 
Um wood chips or small 

fragments of wood 
jj. followed* traced 

a path* liner or 

the like 
X. sat flat on the floor 

in a relaxed manner 
syn. susaAA93&& 




370 



386 



K. MGA TANQNG: Sagutin ang mga sumusunod na tanong, 

1. ilarawan ang paligid ng tinitirahan nina Emy at Ida. 
(3,4,25,27*28) 

2. Ano ang mahihiwatig sa pagkatao ni Ida sa estilo ng 
kanyang pananalita? Ilarawan ang pagicatao ni Ida; 
ni Emy. (11,18,25,35,77*92-93,98,101) 

3. Ano ang tawag sa laro nina Ida at Emy? Mayroon ka 
bang alam na ibang larong Pilipino? Paano ito 
nilalaro? 

4. Paano naipahiwatig ng manunulat ang makatotohanang 
usapan ng dalawang bata? (14-26,33-42) 

5. Marami sa mga salitang ginamit ng may-akda ang 
pinag-uulit-ulit ang salitang-ugat, tulad ng • bahid- 
bahid, 1 'susukot-sukot* , atbp.. . Humanap pa ng ibang 
halimbawa. May kabuluhan ba ang estilong ito sa 
diwa ng istorya? Ipaliwanag ang iyong sagot. (11,30) 

7. Sa mga anong paraan inilalaravan ng may-akda 
ang pagkamakatotohanan (realism) ng istorya? 
(3,25,28,49) 

8, Sino/Ano ang tinutukoy ng pamagat? Ipaliwanag ang kahulugan 
nito» 




371 



387 



KGA PAGSASAKAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Mga bokabularyong nagpapahiwatig ng pagkilos o posisyon 
Ipakita sa pamamagitan ng pagkilos: 



patiyad 


paikot 


patingkayad 


patakbo 


patihaya 


pakabila 


patalikod 


paluhod 


patabingi 


palundag 


patayo 


patalon 


paupo 


pabalik 


pahiga 


paurong 



b. Mga salitang pambata 

2. t au I at ang wa 5 t ong pagbaybay ng mga salitang 

sinalungguhitan: 

1- na kaya. 

2. Baiit2 



3* &a»BQA AdBiUtQ ka naman sa ioia* 



Kelaasdofl salcasaoQt daw uii. 



5. Hi ko laaiu 



372 

388 



6. 



7. 



Baa dumating sixa na Ifcfi sa lain* 



sa ijUB ng Nanay. 



8. Ifii ba fiQlas JOaaa lang... kelan ijfQo... dinuktor 

sixa... Ua mo b&Lb? 



9. Sige, na £JtQ* 



10. Or e bait.... baJ& kanginang ioaiAs ang nanay mor 
nakita ko... ang ganda-ganda ng seifc? Sabi 
Bixa**.* ewan. 



2. Anong mga tiUfc ang macfa I as hind* nabibigkas? 
Nasaang parte ng salita ait tf mga titik na ito 
(unahan, gitna, hulihan)! 



k. Pag-uulit ng pantig sa mga salita 

1. Pagmasdan ang surmaunod, Ano ang inuulit? 

a. kumukurap-kurap n. tagal-tagal 

b. unti-unti ng. kinamut-kaniot 
k. susukot-sukot o. dami-dami 

d. dahan-dahan p, putul-putol 



9 

ERIC 



373 



389 



e. dikit-dikit 



t • nagkakatapi-tapilok 



g. putuk-putok 



s • mamasa-masa 



h. pinagsalit-salit 



t. hinaplus-haplos 



i, tagni-tagni 



u* kukurap-kurap 



1. bahid-bahid 



w. abut-abot 



m. gar.da-ganda 



y. nagkatisud-tisod 



Ano ang kahulugang naipapahivtatig kapag nauulit ang 
mga sal i tat 
Halimbawa: 

a* SU9U£3B ang mga mat a niya. 
b. SU0U£aB5i&U£dB ang mga mata niya. 
Paggamit ng mga pang-uri 

Anu-ano ang mga pang-ur ing nag I al arawan sa 
mga pangngalang sinalungguhitan? 

1. Hinawi ng bata ang ilang hibla ng tuwid at roalagong 
bubak na lumaylay sa kanyang F-lfcbaBfi nangingintab sa 
pawis • 

bUhOk lUUtMlMMMMtlMIMMMHMIMIIHDI'lMMIMMMM 

mUkha mmmmmmm >mmmmmmmmm*mmmm+mmmmmmmm~mmm*mmmm 

2. Malilikot ang bilugan at maitiro niyang Data- 



3. Pasaglit-sagl j tf sa pag-ikot ng bata ay tumigil 
siyar nagpapako ng tingin sa dEao ng tubig sa may 
fl£ififiDfl labahan? sa yerong nakatabing na naglalawa at 
mabahong eusaliaa<- sa tabinging fciJUAs na tapunan ng 



mata 



374 

390 



mga feaSU£a&S nilalangaw sa gilid ng eskinitar sa 
matayog na BQS&e ng ilaw sa labas ng feakfid na alambreng 
may tinik. 

dram mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtammmm 
gr ipo mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
yero „ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

pUSalian mmn nmmmmmmnnnmmmn-tn't-tnnn-tn^^'tf^rtmnmt»-i 

t i k 1 i s mmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm „ m 
basura « f »« w «« t-- «i. - « w « - « i . -- « M-----w- « ---M- «», <- 

pOSte nmtMWwaww<»a«wwwwri>WWwimniii 
bakOd mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Anong uring anak si /da? Anong urtng ina ang 
nanay niya? Patunayan ang iyong palagay sa 
pamamag itan ng pagsasabi ng mga pangyayar i o 
impormasyong ini lalahad sa kuwento. 
I da t ,, MMM ., M „.^„.,.«„^ M , MM ., MMM „« M ., M , 



375 

391 



Ina ni Ida 



3. Pagtalakay 

Ipalivanag ang pamagat ng maikling kuwento. 

4« Pagkatha 

Isalarawan sa maikling 2-3 saknong ang katauhan 
o katangian ng isa sa dalawa: Si Ida o nanay ni 
Ida, Lagyan ng angkop na pamagat ang iyong sinulat. 



o 

ERIC 



376 

332 



soiat nam sa pritil 

Norma 0. Miraflor 



A. BABASAHIN: Basohin ang swmsunod. 

Ang akala yata ni Mrs. Xfligo'y ibig kong saflBaktffila* 1 
Gusto ko raw yatang magsilbing cartoon ng klase. Galit 
talaga. Gusto ko sanang sabihinr ba't b& 'ko magpapakweia 
nang Xibre? Rung pwede ba akong star/ roabubulok ba ako sa 
klase niya* magtitiyaga akong gumising ng alas-sais ng 
umaga para hindi lang ako mahuli sa fciaaoadO Bfi JfcUlQfl na 
klase niya? Hindi na. Gusto ko sanang sabihinr ba't ba* 
kasalanan ko bang madaling bumili ng sisfcfi ang mga kaklase 
kor ba't hindi sila ang sibafciB niya ng titig? r 

£apa& talaga iyong pagkatitig sa akin. Rung sibat 2 
lang iyon# wala* tapos na 'ko. Iyan ang metaphor na 
pinagmulan ng galit niya. Ang titig ni Mrs. Ifiigo ay 
sibat. Metaphor* hindi ba? Parang ganoon ang ibinigay 
kong halimbawa nang tawagin niya 'ko. walang halong biro 
ang sagot ko. Sabi kor ang bibig ng nanay ko'y isang 
gubat. Mali ba iyon? Tawanan naroan ang mga kaklase ko. 
Ewan ko na tuloy kung bakit Bddfi&£ si Mrs. Ifiigo* kung 
dahil sa tawanan o dahil sa mali ako. 

Ipaglalaban ko sana ang sagot ko kung sinabi niyang 3 
mali ako. Tasabihin ko sana: Alam mo* Ma'm* paggising ko 



o 

ERIC 



377 

393 



sa uroagar umaandar na ang radyo namin* "yung radyong 
naglalakad at kumakain* tatak Nanay. BMBUbUSd na: lahat 
Kami tamad* walang pakinabangr fcaiaofl BaiataUafi' feafcUSd&r 
palamunin* patabaing baboy* buwisit Uaming lahat. Ang 
darning anunsiyo ng nanay ko» iyon ang gusto kong sabihim 
magulOf hindi mo maiintindihan. Di parang gubat iyonr 
iyon ang gusto kong sabihin. 

Asar na 'kong talaga. Rung maniniwala ako sa 4 
naririnig ko tuwing umaga* hindi na ako magpapagod ng 
kababasa ng isang katerbang assignment na itinatambak sa 
'min. Buwisit din lang at walang tutuluyan* magpapagod ka 
pa. Pero hindi ako naniniwala sa nanay ko. Wala lang 
pera iyon kaya ganoon. Kapag lumakas-iakas lang ang 
imprenta* pag di nag-iba ang tabas ng usapan. Saka gal it 
pa siguro iyon dahil kay Ditse Ched. Pambihi.ra naman kasi 
talaga iyon. Sa damidami ng gulo sa mundor isiningit pa 
ang pagtatanan. Tapos uuwi-uwi* iiyak-iyak. Nandoon* 
dalaga na naman. Sasama-sama sa PCr tapos hindi marunong 
roaghabol. Nandoon* BasU&asSUl&d* Doon lalong galit ang 
nanay ko. 

Iyak nang iyak lang ang Ditse Ched. Nasaan nga kaya 5 
ang .uahal niya? Gusto ko sanang sabihin* nandoon* Nay* 
adJ&JLkiifiafldasa ka Y Raval* pero baka ako aasaifi kaya hindi 
na lang ako sumali sa usapan. Tuloy na lang ang pagbasa 



9 

ERIC 



378 

334 



ko ng tulang inassign ni Miss Rivera. John Keats na naman 
kasi# iyon bang fcisifcOBfl mahilig sa huni ng mga ibon at 
usapan tungkol sa kagandahan* Type na type ni Hiss 
Rivera. Mamememorya na yata noon lahat ang nasabi ni 
Keats. Siyempre* bilib ang klase# ang husay ba namang 
bUDdfiiifc ng Ingles. pa*no. Bilib din ako kaya lang 
natatawa ako minsan. Ano ba ang koneksiyon ng huni ng 
ibon sa fcalao ng sikmura ko? Minsan kasir kapag masyadong 
roainit ang ulo ng nanay kor kapag palag?* ko'y nagbabaga 
iyon# suaisibat na lang ako. Wala nang kape-kape. Basta 
ayokong roautas sa pagkabingi. 

Di papasok nga akong said ang sikmura at mauupo sa 6 
isang sulok ng Torres. Doon pinapasok ng bubuyog ang isip 
ko. Katakut-takot na pagmamakata ang ginagawa ng isip ko. 
Halimbawa* nasasa^sip kor bakit sa loob ng klase* parang 
ang liit ng mundo* parang naroroon na ang lahat? Kapag 
nakinig ka sa mga titser mo# parang s imp 1 eng-s imp 1 e lang 
ang buhay* oabfibQla ka tuloy. Minsan naiisip ko rin# 
bakit ni isa man sa mga titser ko* walang nagsasabi 
sa 'min na balang-araw matutulad din kami sa mga tatay- 
tatay naminr mababaon kami sa utang at saka iyong mga 
babae sa klase* parang magiging nanay-nanay din ang mga 
iyon# magmumura rin silang lahat ng buwisit at peste. 
Wala. Sabi lang sila nang sabi na pantay-pantay tayong 



9 

ERIC 



379 

335 



lahat sa mata ng batas. Okey pakinggan ano? Tunay. 
Hinsan gusto kong sumigaw. Bola *yan# gusto kong sabihin* 
bakit ang Kuya Nardo kor nanligaw langr pinabugbog nang 
todo ni Perming Tisoy? Or bakit walang nangyari sa 
demanda? Pant ay ba ang Kuya Nardo ko sa anak ng konsehalr 
pantay ba? Bola *yan. 

Pero di nasuspend ako nang di oras. Gulo na naman. 7 
Magsu-suicide na ang nanay ko kapag nagkataon. Raya shut 
up na langr sabi ko sa sarili ko, 

Di shut up na nga. Pinanonood ko na lang si Estela. 3 
Ang ganda ni Estelar ang tangos ng ilong. Fanay ang 
reciter gusto yatang mag-salutatorian e. Panay ang taas 
ng kamayr ang puti. Kinain na yata ang lahat ng libro 
naminr parang kinanya nang lahat. Dibdi.bflB talaga. 
Masyadong grade-consciousr sabik sa medalyang ido-donate 
ng mga konsehal. 

Editor akor hindi pa nga kumikita pero big-shot na 9 
rin. Kapag editor kar maraming kahuluoin iyanr ba. 
Pwedeng feiodi bastsskdSfca ang utak mo. Nag-iisip ka. 
Pwedeng tama ang Ingles mo* plural kung plural* hindi 
paliku-likong tulad ng estfilQaa dinadaanan namin papunta 
kina Abe. Ang baho ng esterong iyonr kasimbaho ng isip ni 
Temyong Alatr iyong pulis sa kanto namin na ipinaglihi sa 
fcQQfl* Walang patawad iyonr kung walang cash* kahit balot 



9 

ERIC 



380 

396 



tinatanggap. Ang kdfidJL talaga* mabaho pa sa estero. 
Kapag nagagawi iyon sa imprenta't nagpapadagdag ng lagay* 
naiisip ko* sana hinagisan na nga namin nina Abe ng 
aolotov cocktail noong nakikipagromansa iyon kay Nena 
Pangan. 

Tunay iyong naiisip ni Abe. Nag-aaral ba naman kami 10 
ng chess sa kanila nang bigla na lang pasukan ng gagamba 
ang kttfcQfcfi- Baba kami nina Nap. hiQXd sa bahay nil a. Sa 
eBt£fiSUVelQ nila iniuupa ni Temyong Alat si Nena Pangan. 
Mrs. Pangan ang tawag namin sa kanya* yaon ang tawag sa 
kanya ng lahat. Di ligid kami* doon kami sa likod-bahay § 
doon sa isang tambak ng bote't garapa. Tapos* yumuko sa 
isang panig si Abe* may sinipat. Tumaas-taas ang balikat* 
tumingin sa amin* nagdul ing-dul ingan. Bagong diskubre raw 
na mundo niya ito* tingnan daw namin. 

Tsampiyonl Parang sineng objectionable in part for 11 
all. Limot ni Temyong Alat ang batuta niya. Parang 
negrong gutom* panay ang sAsid* Parang torong piisoa* 
panay ang sibasiJ}. Si Nena Pangan pa la* ang darning aiioal* 
may pula pa. Ano ba* sabi ni Nap* ako naman. 

Naalala ko noon ang Ditse Ched ko. Hindi pa siya 12 
umuuwi noon. Ganoon din siguro siya* naisip ko. Kapag may 
nangyari sa Ditse Ched ko* talagang gaganti 'ko kahit 
anong mangyari. 



o 

ERIC 



381 

397 



Ang dami na yatang dugong nawala sa kapatid ko. 13 
Bumili na ang Kuya Nardo ko sa Red Cross para isalin sa 
kanya. Ang nanay ko* doon sa ospital natutulog* basis na 
rin# mukha na ring martir. SataBd niya yatang lahat iyon. 

Kaya nga ako napasama sa demonstrasyonr wala kasi sa 14 
bahay ang nanay ko. Rung nandoon ba iyon* makakawala ako? 

Nagkayayaan kami nina Nap. Sabi namin sa Malakanyang 15 
naman kami pupunta* sawa na kami sa stage show ni Temyong 
Alat at ni Nena Pangan* Bdadaabifiio na. 

Para sa collegiates lang iyon* sabi ni Abe. 16 

Gago* sabi ko* para sa lahat iyon* basta Pinoy kang 17 
may hilig sa bay an * puwede na. 

May hilig ka ba? fcaCQiS sa akin. 18 

Basta halika na lang* sabi ko* manood lang tayo* 19 
gusto kong makitakbo. 

Para kasi akong sinisilaban. Naalala ko ang put la ni 20 
Dite Ched ko at ang nanay ko* iyak nang iyak. Mukhang 
aping-api sila roon sa San Lazaro. 

Halika na» sabi ko. 21 

Daig pa ang Bagong Taon* tsampiyon sa daroi. May 22 
humahagikgik* may nagmumura* may tsismisan pa. Langya 
raw* isang katerba na raw ang batalyon sa loob ng 
Malakanyang. Para sa*n daw* tanong ng isa. Di para sa 
•tin* usal ng isa pa. Tarantado pala siya* hatol ng 



o 

ERIC 



382 

39S 



ikatlor mga bata na niya ang nambugbogr may lakas ng loob 
pa siyang mag-api-apihan. Ano ba ang laban natin do'nr 
susog ng isa par wala tayo ni sumpit. 

Para kaming nagpapalamig nina Nap doon sa Mendiolar 23 
doon sa tapat ng Holy Mamaw. Di-sigarilyo pa si Abe. 
Hanapin daw namin si Temyong Alat. 

Sandal kami sa pader* tingin sa palasyo. Nakapanhik 24 
na kami roon minsan* educational tour. Xsang katerba ang 
paintings ng kara ni First Ladyr lima yata# sikat lahat 
ang gumagawa. Doon ako naasar noon. Para ba naman 
mkakaloko. Ako binarena sa mura ng nanay ko dahil 
sa dalawang pisong hiningi kor tapos ngingitingiti itong 
mga paintings may nakapayong pa. Ba*t bar aaisip kor 
hindi ba siya magkasya na ipakopya na lang minsan iyang 
kara niyar kaxlangan bang ilang beses pa? Iba-ioa ang 
suotr pulos bQQflflSr pulos displey. 

Nakakaasar din talaga. 25 
Or ano ngayon? tanong ni Nap. 26 
Parang dramang sinagot kami. Bigla na lang 27 
nagkagulor parang giyerang bigla. Katakut-takot na 
sigawan. Takbo kami sa may tulayr binaLasa na kami pa ano. 
Hawa langr kung babasain ka sanar todo nar hindi iyong 
parang hinihikang gripo. 

Ano ba 'yanr sigaw ni Aber parang ihi ng kabayo iyanr 28 



ERIC 



383 

399 



ano ba? 

Doon sa tulay kami napasubo. Atras-abante ang labas. 29 
lyong mga bata ni Commander-in-Chief * laban sa amin. Di 
kami ang bayan* ano? Iyon ang nararamdaman namin* basta* 
kami ang bayan* kaya kampi sa amin iyong mga nakatira sa 
paligid. Pag takbo namin sa dilim* bumubukas arg mga 
pintor 'tinatago kami, Walang lab.an sa bayan ang mga 
hayop na iyan* sabi ng isang ma nan g nakasando na 
nagpatuloy sa amin minsan. 

Takbo* t abante kami. Naroon na rin lang paano. Pero 30 
noong minsan* nahagip ng haropas si Nap* buti na lang 
nakatakbo. Noon kami sumali sa batuhan. Bato lang nang 
bet o# walang j iBfcflQ. 

Tama na* sigaw ni Abe.- tena na* nakaamba ang mga 31 
halimaw. 

Takbo na naman kami. Like ka&i 3a Legarda. May 32 
sinusunog sila roon. Takbo kami hanggang sa palengke ng 
Bustillos* pasok kami sa dilim. 

Doon na kami BdfcfiQSSd- Naghanap kami ng pwestong 33 
hindi okupado. Todo ang ningal namin. 

Napui ta kami sa parteng BdJ,4DSd* "Pero hindi bale na 34 
lang*" sabi ko* "pagod na pagod na ako." Higa ako nang 
todo. 

"Ang halimuyak*" bulalas ni Abe* "kasimbango ni 35 



o 

ERIC 



384 

400 



Imelda* icasingtapang ng pera ni Apo." 

Ang init-init ng .ttata ko. Ang lansa-lansa ng 36 
hinihigan ko at ang paligid* ang tapang din ng amoy. 

"Ang bango ni Iraelda*" ulit ni Abe. 37 

"May kumpitensiya na rito ang estero natin*" sabi ni 38 
Nap* "may kumpitensiya na si Temyong Alat." 

Naalala ko ang pagbato ko. Ang Xakas ko palang 39 
bumato. Iyong una kong tira* alam ko na# para iyon sa PC 
na bumola sa Ditse ko. Iyong isa* para sa Tatay ni Estela 
iyon. I/ong huli para kay Ferming Tisoyr bagay din 
bulagin at pulbusin ang isang iyon. 

Hindi ko mapintasan ang kalansahan ng paligid namin. 40 
Baka na lang may mambara sa akinr tanungin akor bakit ba» 
sine ka ba? 

Walang lusot doon* Sino nga ba ako? Si Isagani lang 41 
yata ito# sanay na sanay ito sa halimuyak ng estero. 



o 

ERIC 



385 

401 



B. BDKABULABYO: Pag-aralan ang mga swrnaunod no salita. 
Bokabalaryoog Pangkaranivan 

1. ba iBti£i* * marker used 

to express surpriser 
wonder t admiration* 
disgust and the like 
att* lazy 

q. (slang) stylishly* 

albeit pretentiously up 
to date* said of 
clothes or manner s# 



2 * batflgan 
3 • bongga 



4. bumubusa (busa) 



5. kalam 



6 . kapal 

7. kukOte 

8. dibdiban 



e«g« 

X. making acont'inuous or 
popping sound* as that 
caused by rapid firing 
of guns* hence talking 
incessantly 

B„ gargling sound in the 
stomach caused by a 
slight feeling of 
hunger 

add* (Colloq.) Lit. thick* 

therefore shameless 
q. (Sp.) head 
add* with one's full 



ERIC 



386 



402 



9 . entresuwelo 

10* estero 

11. hap Is 

12. hindi basta-basta 

13* humaplit (hapllt) 

14. llgid 

15. magpakwela (kwela) 

16. malansa 

17. naasar (asar) 

18. nabob61a (b63a) 

19. nakakahirin 

387 

ERIC 



effort; serious 
B* CSp.) mezzanine 
q. inlet canal of a river 
adi. showing grief or 

worry f haggard 
Adj. said of someone or 

something that is not 

to be taken lightly 
X* to strike with a whip 

X* to go around 

X. (Slang) to act? usually 
in a ridiculous manner* 
in order to get 
attention 

atfi. having a fishy taste 

or smell 
g. got peeved* 

irritated 
Syn. boAbA« 
X* (Colloq.) being 

deceived esp. by use of 

words aimed merely to 

impress 
a£2* causing obstruction 

in the throat that 



403 



20. nakikipagd&ma 

(dama) 

21. natAngga (tengga) 

23. nunal 

23. pakana* 

24. pasuka-suki 

25. pik6n 

26. said 

27. samain (sama 1 ) 

28. sapAk 

29. sibasib 

30. sibatln (sibat) 

31. slsid 

388 

ERIC 



results in choking 
X. playing Chinese 

checkers 
X* (Colloq.) left in a 

place for a long time 
B» (Sp.) mole 
a* plotf evil scheme; 

conspiracy 
a<3i. vomiting every now 

and then 
add. (Sp.) peevish; easily 

offended or provoked to 

anger by jokes 
a. state or condition of 

having nothing left 
X* to meet with bad luck 

or disaster 
Adi* (Colloq.) excellent; 

very good 
Syn. BAB*J&A£A < UO0 
B* sudden violent attack* 

as of a fierce animal 
x* to hurl a spear* lance* 

at someone 
a* the act of diving into 

404 



32. slate 

33* sumisibAt (sibAt) 

34. tan t An 

35. tar 6k 

36. tinamAan ng kul6g 

37. tlsiko 

38. tong 

39. walAng mararatlng 



the water head first 
0* (Sp.) joke; jest 
Syn. bita 

X* (Slang) suddenly 

fleeing or escaping r 
like a wanted criminal 

0* cessation* as of 
someone's continuous 
talking 

syn. UaU 

B« understanding or 

knowing the meaning of 
Add* Lit. "hit by 
lightning' an 
expression used as an 
equivalent of 'damned 1 
«• A Add* (Sp.) tubercular 
B* (Colloq.) bribe money 
adi. Lit. 'no chance of 
reaching a destination' 
hence said of someone 
who has no hope of 
succeeding in life 




389 



405 



K. MGA TANONG: Sagutin ang mga sumuaunod na tanong. 
1. sino ang nagsasalaysay? Ano ang kahalagahan ng 

ganitong uri ng pagsasalaysay? (41) 
2* Ano ang himlg ng pagsasalaysay? Bakit ganito ang 

asal ng nagkukuwento? Ilacawan ang isang karaniwang 

umaga sa bahay nila. (3) 

3. Ano ang nangyari kay Ched? Talakayin ang pagkatao 
ng mga babae sa istorya: si Ched* ang ina# si 
Mrs. Iftigo? Nena Pangan* Bstela at Miss Rivera • 
(1#2»3#4*5»8>10) 

4. Bumanggit ng ilang metapora na ginagamit ng 
nagsasalaysay at ipaliwanag ang mga ito. (2#3#6rl0) 

5. Sa pananaw ng nagsasalaysay* ano ang pagkakaiba ng 
buhay sa loob at labas ng paaralan? May \ atuwiran 
ba siya? (6) 

6. Ilaravan ang pook nina Isagani at Abe. Ano ang 
ugali ng mga tao roon. (9 #29) 

7. Kani-kanino .fniuukol ni Isagani ang kanyang 
pagbato? Bakit siya galit sa mga ito? (39) 

8. Ano ang ibig sabihin ni Abe sa kanyang 

' kasimbango ni Imelda* kasintapang ng pera ni 
Apo?» (35) 

9» Anong estilo ng pagsasalaysay ang ginagamit ng 

nagkukuwento upang maging makatotohanan ang istorya? 



o 

ERIC 



390 

406 



10* Talakayin ang kuru-kuro ni Isagani sa kalagayarj 

sosyal at pang-edukasyon sa Pilipinas ngayon. (5#6*9) 

11. Ilarawan si Isagani bilang isang anakt estudyanter 
kaibigan* kapatid at isang 'roakabagong' Pilipino. 
Hagbigay ng halimbawa upang patunayan ang iyong sagot. 
(1,3,4-6,9,24,39*4X5 

12. May batayan ba ang pagkagalit at pagkasiphayo ni 
Isagani sa buhay? Tama ba ang kanyang inaasal? Ano 
ang iyong gagawin kung ikav si Isagani? 



9 

ERIC 



391 



407 



HGA PA6SASARAY 

1. Pagpapalawak ng Bokabularyo 



a. 


Mga slang o pangkaraniwang salita 


X • 


asar 


- inis 


2. 


b6Xa 


- hindi totoo 


3. 


bongga 


- magarang raagbihis o umayos 


4. 


buraubusA (busa) 


- salita nang salita 


5. 


dibdiban 


- masigasig; matiyaga 


6. 


hawa 


- paglipat ng sakit sa ibaj 






nakakahiya 


7* 


katSrba 


- kataku-takot; mararoi 



8. lagay - suhol 

9. magpakw&la (pakwela) - magpatawa 

10. mambara (bar 4) * tumutol; sumalungat; 



kumontra 

11* mat^r.gga (tSngga) - matambak o maiwan ng 

matagal 



12. 


pakanA* 


— masamang balak 


13. 


sap&k 


- sagadf magaling 


14. 


siste 


- biro; tukso 


15. 


suraisibat (sibat) 


- turaatakboj tumatakas 


16. 


tong 


- suhol o pabagsak sa mga 



pulis 



392 

408 



Ilagay ang wastong aalita: 

1- wmmmmhumm talaga iyong pagkatitig sa akin. 

2. mmmwmmmm an 9 palabas niya. Napakagandai 

3. Ang akala yata ni Kirs. Inigo'y ibig kong mmmmmmmmmmmmmm 
dahil nagtawanan ang mga kaklase ko. 

4. Gusto ko sanang sabihin* ba't bat kasalanan ko ba kung 
ma da ling bumili ng MMWMMMMMM ^ MMMMM ang mga kaklase ko. 

5. Masai it a ang nanay ko* M . MMMM nang MMMMMMM . 

6. Huwag ka namang MMMMMMMMMMMMWM i nMW kapag nagsasalita 
ako. 

7. mmmmmmmm na mmmmmmmmmmm ako sa kapatid ko kapag 
isinusuot ang damit ko. 

8. Isang mmmmmmmmmmmmmmmmmmm tao ang nasa libing ni 
Benigno Aquino. 

9. Malaki ba ang mmmmmmmmmmmmmmmmm mo nang nagpalakad ka 
ng papeles mo? 

10. Laging may »«» MMMM( .« MMmM « M sa pulis ang mga tsuper ng 
dyipni. 

11. Ano na naman ang MMMMMMM( «« MMMMMMM mo. Baka roapagalitan 
tayo. 

12. mmmmmmmmmmmmmmmmm m0 naman akO. Akala kO tOtOO. 

13. mmmmmmmmmm * mm mmmm na nandiyan na ang pulls. 

14 Lugi ako. mmmmmmmmmmmmmmmmm lahat ang tinda ko dahil 
matumal • 

15. . — — ka naman. Kailan ka ba titino? 



393 



409 



16. ^hmmmmvmmmmmmmmm Ish^ iyan . Wala naroang kaya. 

17. Laging mataas ang grado niya kasi mmmmmmmmmmmmmmmi ^ m mm 
kung mag-aral. 

b. Mga mura 

1. buwlsit - masamang palad; malas; 

nakakainis; nakakayamot 

2. batOgan - tamad 

3. peste - salot; epidemya; maqulo; 

malas 

4. tarantado - walang galang; bastos 

5. gago - tanga; stupido 
Iba pang pangkaraniwang mura 

1. 16ko - salbahe; sira ang ulo 

2. tang& - ignorante; gago 

3. walanghiya* - walang galang f walang 

pakiramdam 
Ilagay sa puwang ang angkop na mura: 

1. *************** na buhay itol Puro problema. 

2. Ang ■...■.■■■M.Haa. mo naman. 

3. m *m**mmmmmm*mmm ka . Baklt mo ginawa iyon? 

4. MM.WWM-MM talaga ito. Ehr bakit ka nagpaloko? 

5. Hoy# mm *m~mmmmmmm+m» Baka akala mo natutuwa ako 

sa lyo. 

6. Napaka — --w .« M m—m«— mo naman. Bakit mo ginawa iyon? 

7. MMMMMM « MM «i MMMMM ka talaga. 



9 

ERIC 



394 

410 



8, Hoy wmmmmmmm * Iligpit mo ito. 

9, Nakaka mmm4m.mi.m4. ka naman. Tumigil ka nga. 
Idagdag ang ttttk na inalis sa sumusunod na mga 

salita: 

X. ba't mmmmm 6. langya mmmmm 

2. 'ko mm. 7. sa'n mmmmm 

3. di 8. 'tin ....... 

4. nay mm. do ' n — . 

5. pa* no mmmmm 10. , roin .m*. 



Garni tin sa pangunguseo ang sumusunod na kawikaan o 
i dyoma : 

1. Walang halong biro (tunayr totoor hindi biro) 



2. Tabas ng usapan Ctakbo ng usapan) 



3. Walang lusot (walang ligtas o kawala) 



4. Kalam ng sikroura (gutom) 



5. Mainit ang ulo (galit) 



6. Tinanaan ng kulog (buwisit* nakakainis) 



7. Walang mararating (walang pag-asa sa buhayy hindi 

395 

411 

ERIC 



uunlad ang buhay) 



8. Hindi basta-basta (hindi bale wala* may sinasabif may 
kaya) 

9. Nang di or as (wala pa sa or as* nadali> di inaasahan) 

10. Kapag nagkataon (mangyari o roaganap nang hindi 
inaasahan) 

11. Walang patawad (walang pinararaan o pinalalagpas) 

mmmmmm*4mm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm m*mm+m mmm mmmrn 

12. Ang kapal talaga (walang hiya) 

13. Lakas ng loob (katapangan) 



2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Anu-anong pananal ita na nagpapahiwatig na inis o 

gait* ang iginawad ng manunulat sa mgo sunvusunod: 
1. Imelda 



2. Temyong Alat 



3. PC 



396 

412 



4. Estela 



5. Nanay 



6. Apo m 



Ipaliwanag ang mga sumusunod na pangungusap: 

1. Pantay ba ang Kuya Nardo ko sa anak ng Konsehal? 

2. Panay ang taas ng kamay* ang puti. 

3. Ang baho ng esterong iyon* kasimbaho ng isip ni 
Temyong Alatr iyong pulls sa kanto namin na ipinaglihi 
sa tong. 

3. Pagtalakay 

Ano ang palagay mo sa kalagayang sosya I at pang -edukas yon 
sa Piltpinast Ano o sino ang dahilan ng ganitong 
ka lag ay ant 

4. Pagkatha 

Pumili ng isa sa dalawang paksa at sumulat ngmaikling 
komposisyon tungkol dito, Bigyan ito ng magandang 
pamagat, 

Ang Kalagayang Sosyal sa Pilipinas 

Ang Kalagayan ng Edukasyon sa Pilipinas 



9 

ERIC 



397 

413 



SIRX16 16 HAGSISIKIP 
N A DIN6DIKG 

Pali wan ag sa Pagpuno ng Ispasyo at Kstetikang Filipino 

Rodolfo Paras Perez 

A. BABASAHIN: BaSQhin ang sumusunod. 

Ang mga karaniwang-ayos o kaya'y mga bagay na 1 aging 1 
nakikita ay kadalasan na ring di natin talagang nakikita't 
napag-iisipan. Tulad halimbawa ng mga kaayusang pambahay 
sa probinsiya, Ibang-iba ang palagay sa maayos at 
magandang dioatfioa doon. Ang magarang dingding ay yaong 
punung-puno ng mga larawan: mga eatdfflfiifcd' mga diploma? 
mga kuvadrong kinalalagyan ng kapanganakan ng bawa't anakr 
mga tanawing aisadfi pa mandin at? higit sa lahat* mga 
poskard ng kanilang paboritong mga artista sa puting- 
tabing. Rung maaaring gawin# itinuturing na pinakamagara 
ang dingding na fidBdCAlaOtttibaa mula sa laBAS hanggang sa 
kisame* 

Sa pag-aayos naman ng halamanan* karaniwan nang 2 
ituring na pinakamagaling at kagulat-gulat ang may 
pinakamaraming tanim. Si Mareng Maria nga* may lahat ng 
□ring bonggabilya. Di kapani-paniwala# nguni't mayroon 
siyang dilaw na bonggabilya*t mayroon pang itim. Ang mga 
rosas niya'y may mga nakatayo't may gumagapang pr at may 



o 

ERIC 



398 

414 



mga bulaklak animo'y pelus. Ang mga kampupot niya't 
sampagita'y gayon din. Minsan* nang naparaan ang paborito 
nilang artista* binigyan nila ng kuwintas na sampagita: 
abal di na halos makita yaong artista sa dami ng kuwintas. 

Kaibang-kaiba ito sa damdaming-Hapon. Ninsan may 
isang halaroanan ng krisantemo na napabantog sa kahaciang 
Hapones. HAfiABXdk dalawin iyon ng Emperador kaya't ito'y 
nagpasabing dadalat*. Kang malaman ito ng may-ari* pinutol 
ang krisantemo' t itinira'y iisa. Sinabi nija sa Emperador 
pagkatapos na ikinararangal niyang ipakita iyon lamang 
pinakama'iusay. 

Ang halamanan ni Mareng Maria ay pinagtiyagaan at 
unti-unting inipon. Ang pag-unlad nito'y makikita sa ayos 
ng halamanan. Noong una'y saJtabaaaX ang mga halaman sa 
tabi ng bakod. Isang hanay lamang muna. Pagkatapos 
naging dalawa. At tatlo. Mayroon ding inihanay sa tabi 
ng bahay. Isang hanay din noong una. Naging dalawa't 
hanggang di na mabilang. Paminsan-minsan* kapag maluwag 
ang pagitan ng bahay sa bakod at ng nasa tabi ng bahay t si 
Mareng Maria'y nagtutumpok sa bandang gitna. Bilog ang 
hugis kung minsani kung minsan naman* korteng kuwadrikula. 
Gaya ng dati* saBiO-SaBiB din ang hanay nito. Kung 
mamasdan ang halamanan ni Mareng Maria ngayont walang 
panama ang ibang greenhouse. 



399 



Bagama't karaniwan ay magsasaka ang mga tao sa baryo 5 
ni Mareng Maria* ang pista doon ay hindi Jkahihiya kangino 
man. Talagang ang hapag ay lH»HlUBdfi sa dami ng mga 
utahe. Masasabing tunay na pinaghandaan ang araw. Pati 
na mga kalsada'y makukulay pag kapistahan: may mga arko 
na'y may mga mumunting bandila pang nakasabit. At ubod 
din ng sigla pagka't di lamang isa ang banda ng musiko. 
Kadalasan* pitong banda 1 
MAKAPUNO AT MARANGYA 

Mapupunang sa lahat halos ng pagkakataon* ang 6 
damdaming Pilipino'y nagnanais na punuin ang anupamang 
bagay na walang laman. Maging ito'y dingding* bakuran o 
hapag* o dili kaya'y katahimikan. Ito'y nagsasaad di 
lamang ng pagka-Babifcag kundi ng kaadfidoaaa na rin. 
Kaalinsabay ng pagpapahalaga sa kapunuan ay ang BdflSiBfifi 
sa mga bagay-bagay. Ang mga bagay-bagay ay pumupuno di 
lamang sa bakanteng ispasyo kundi nagbibigay din naman ng 
damdaming masaganas kahit na anor basta isang JtafcUfcak — 
Dd£dOSXd* Dahil sa damdaming ito* may mga bagay na di man 
gaanong mahalaga'y ipinakatatagu-tago pa rin: mga 
botelyar sirang manyika* sirang relos* mga gamit na di na 
maalaa la kung saan gamit at kung anu-ano pang mga 
ItUfciQfciBfi. Bunga niya'y ang pagtubo ng malaking 
pagpapahalaga sa isang bagay* pagpapahalagang halos 
paggalang na rin. 

400 

ERIC 416 



Bagaraa't maituturing na ang mga damdaming aking 7 
pinuna'y BdXdSdJl sa probinsiya't mga nayong nabubuhay sa 
pagsasaka o iba pang pamurauhay na sandig sa kaXikasan* 
marami din namang mga grupong etnikor o mga iifiioa di- 
gaanong naabot ng kabihasnang banyaga* ang kamamaiasan ng 
mga kilos at pagpapahaXagang nabanggit. Tulad ng mga 
Mangy an. Mga Manuvo. Mga T'boXi. Rung susuriin ang mga 
palamuti ng mga ito sa pananamitr alahas o k.agamitang- 
bahay ay mapupunang pawang may hilig punuin ang lahat ng 
ispasyong makita. Kaalinsabay niyan ang pagpapahalaga sa 
karamihan ng mga bagay na naipon. Maganda't marangya para 
sa daXagang Tingiang ang pagsusuot ng maraming BUJLfifi£&S« 
Karaniwan din naman na ang sisidXan ng frupga^fc ifcofi sa 
iba-ibang Xipi'y napapa X amu t i han sa buong paXigid. 
ESTILISADONG PAGPUNO NG ISPASYO 

Maaar ing ang bawa't Xipi'y may kanya-kanyang 8 
kinaugaXiang paXamuti. May mga Xiping Xahat ng paXamuti'y 
heometriko (geometric). May mga Xiping ang mga paXamuti'y 
saXig sa kaXikasan: mga butikit g&gamba* ibon at iba pa. 
Paminsan-minsan ay isinasaXarawan din ang taor ngi ni't gaya 
na rin ng pagguhit sa ibang bagay* ang anyo nito'y 
estiXisado. Sa kabiXa ng daXawang uri ng pagXaXarawang 
iyan* iisa ang karanivang ginagamit na baXangkas sa pagbuo 
ng iba't-ibang uri ng paXamuti. Kadaiasan ay inuuXit-uXit 
Xaroang ang isang dibuho; samakatwid — A A A A A. Rung 

40X 



417 



minsan ay inuulit nang baligtaran — A V A V A. Mayroon 
din namang ginagamitan ng dibuhong salita* gaya ng: ABA 
B A. 

Sa lahat ng iyan* ang ispasyo'y pinupuno. Bagama't 9 
may natitira kung minsan... mga ispasyong tila walang 
laman* ang mga iyon ay pawang BUKAB8 lamang sa isang 
palasak na palamuti. Maiigsing patlang lamang sa isang 
palasak na palamuti. Maiigsing patlang lamang sa 
panglahatang dibuho. Ang ispasyo'y itinuturing dito 
bilang isang fcawalan na dapat punuin* sa halip na ituring 
bilang isang kabuuang may sariling kahalagahan. 

Sa pamumuhayr dala rin ang pagpapahalaga sa bilang o 10 
dami ng isang bagay sa pag-uri ng karangyaan ng isang tao. 
Pinakamariwasa ang taong may pinakamaraming gamit bagama't 
ang mga ito'y di na magamit. Sa dakong Katimugan# may mga 
taong naturingang Babfifilika dahil sa karamihan ng 
kasangkapan — iba't ibang sukat pa nga at di man kapani- 
paniwala'y talagang mayroon si la kung minsan ng kris na di 
kayang buhatin ng lima katao o di kaya*y tambol na lampas- 
tao ang taas. Samakatwid* ang ganyang mga gamit ay 
talagang BdWfcaaasfcaQ lamang. Kahit na ang mga ito'y mga 
"kagamitan"* ang kanilang pagka-walang silbi'y siyang 
nakakatumbas ng AABfcflX na damdaming estfitiko. 



9 

ERIC 



402 

418 



BOKABULAHYO: Pag -or a I an ang 
Bokabularyong Pangkaraniwan 

1. dingding 

2. estfitiko 

3 . estaropita 

4. lantay 

5. lipi 1 

6. nakahanay 

7. puls§ras 

8. sapin-sapln 

Bokabularyong Teknikal 

1. alsado 

2. bflnga't ikmo 



sumusunod na salita. 

Um light partition wall in 
a house* usually made 
of wood* bamboos > etc. 

add* aesthetic 

B A (Sp.) a small portrait 
or print of a saint 

add* purer unalloyedr 
referring esp. to gold 

syn. tfalaaasbaJifi 

Um tribe 

add* arranged in a row 
syn. sakabileca 

B* (Sp.) bracelet 

pi? d or laid in 
several layers 

syn. DatuaasBatfioa 

add* (Sp.) referring to 
something that has been 
slightly raised 
Um betel nut (bunga) 

wrapped around its leaf 
(ikmo) and lime* used 



403 



419 



3 . katutak 



4 . kasaganaan 

5. kutingting 

6 . lapag 

7 • lumulundfi 1 ( lund6 • ) 

8. mabikas 

9. Maharllka' 

10. naganyak (ganyak) 

11. napapal amu tiuuu 

12. pagsinop (slnop) 



for chewing 
Af3i* (Slangy usually used 
in the form 

Sa&SfcdtUfcAfc) very many; 
countless 

syn. kafeakutsfcakofc 

q a abundance r plenty 
B* small r unimportant f 
unnecessary things 
B* floor 

Um sagging due to weight 
d&U stylish; well-dressed 

syn* oaaa&a 
add* of noble birth; 

aristocratic 

syn. oataaaai 

5U attracted; took a 
fancy for 

syn. aakafiJLJLivao 

adi* decorated 

Um the act or habit of 
collecting or gathering 
things for safekeeping 



o 

ERIC 



404 

420 



13. pakitang-t&o 

14. palasak 

15 . puwang 



Syn. SAflUfifiD 
B* just for show 

ordinary; common; 
usual 

syn. BMsfcttaaivso 

B A vacant space; gap 
Syn. (Sp.) asDsSJW; 



0 

ERIC 



405 

421 



Km HGA TANONG: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 

X. Ano ang karaniwang ayos ng isang raagarang dingding sa 

probinsiya? Anu-anong mga bagay ang iniiaXagay sa 

dingding? (1) 

2* Paano naroan ang ayos ng isang halamanan tulad ng kay 
Mareng Maria? Iharobing ito sa halaman ng mga 
Hapon. (2*3*4) 

3. Ilarawan ang w anyo* ng isang pista. (5) 

4. Ano ang isinasaad ng damdaming-PiXipinong nagnanais na 
punuin ang anumang bagay na walang laman? (6) 

5. Bumanggit ng ilang grupong etniko at ipaliwanag ang 
kanilang paraan ng pag-aayos. (7r8) 

6. Paano nasasaXin ang ugaXing pagpupuno sa pamumuhay? 
May kabutihan ba o kasamaang idinuduXot ang kaugaXiang 
ito? IpagtanggoX ang iyong sagot. (XO) 

7. Sa paraan ng pag~aayos* saan ka ayon: sa ugaXing-Hapon o 
ugaXing-Piiipino? Bakit? 



ERIC 



406 

422 



D. KGA PAGSASANAT 

X. Pagpapalawak ng Bokabularyo 

a. Mga salitang maaaring gamitin sa paglalarawan ng 

estetikang Pilipino 
Piliin sa listahan ang salita o pariralang 
kasingkahu I ugan ng may sa I ungguhit sa salita o 
parirala sa bava't pangungusap. Isulat mull ang 
pangungusap na ginagamit ang napiling salita sa 
listahan, 

sapin-sapin lumundo 
dibuho marangya 
isang katutak palamuti 
ispasyo kasaganaan 

i. Ang JraasAfean oa eaakaia s no ifca Baas kasax ay 

roahalaqa sa mga Pilipino. 



2. Isang uri ng palamuti ang pag-uulit ng aufrU* 



3* Pangkaraniwan sa mga bahay sa prubinsiya ang 
dingding na maraming fteJttfaaXflB* 



9 

ERIC 



407 

423 



4. SofcUBfisBafcOBfi ang mga aklat sa laroesa nila. 



5. Kaugalian ng mga Filipino na punuin ang bawa t 
SftUdsa sa dingding. 



MMMHMMMMMMMMMMMMlMMMMnMMMMWHt 

6. Ubfid as ddli ang kanilang pagkain lalo't 
Bagong Taoiu 

7. Halos lunaxldX ang laroesa dahil sa bigat 
ng nakapatong dito. 



8. BalubfiBS roaghanda ang mga Pilipino lalo na 
kung pista. 



b. Mga pangalan ng bulaklak at kulay 

Sa anu-anong kuiay matatagpuan ang mga bulaklak na 
sumusunod: bonggabilya, rasas, kampupot, sampagita, 
krisantemo, kamia, rosal t daisy. Magdagdag ng iba pang 
bulaklak. 



408 



SuU SulA SUA* SfifidS ItAffl 





2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

PUtin aa sumusunod ang angkop na sagot sa puwang: 

bagay larawan 

pitong punuin 

putahe tanim 



Magarang dingding ay yaong punung-puno ng mga 
Ang bakurang pinakamagaling ay ang may 
pinakamaraming • Ang hapag ay lumulundo 

sa dami ng mga • Kadalasan kung may 

pistat may mmmmmmm - mmmmmm banda. Ang damdaming 
Piliplno'y nagnanais na ^ M « M .» MMMMMM « ang anu pa roang 
bagay na walang laman. Pangkaraniwan ang pagpapahalaga 
sa isang M mm«mmimmwummm« 



9 

ERIC 



409 

425 



k. Listahan ng mga palamuti sa dingding: 
Basahin ang li$tahan ng mga bagay. Lagyan ng tsek ( ) 
iyong kadal asa'y gi nag am it na palamuti sa dingding ng 
mga bahay sa probinsiya. 

mmmmmmmmmm CtiplQHia 

vmmnmm bulaklak 
mmmmm estampita 
mmmmmmmh larawan ng mga tanawin 
— — telo 

*»m«»«m« kuwadrong kir.alalagyan ng kapanganakan ng 
anak 

MMMiMMMaM poskard ng paboritong artista 

3. Pagtalakay 

Ano ang ugal ing-Amerikano sa paraan ng pag-aayos? 
Ipaliwanag ang inyong sagot. 

4« Pagkatha 

I pal Iwanag sa lima o higit pang pangungusap ang 
"Sining ng Nagsisikip na Dingding," 



410 



KURG BAGA SA SAUUtIN 
RAT PIKTURAH6 PAKBBIORASTOH 
AT RAT PIRTCRAUG 
TAGAPAGSZKALAT R6 BOBAT 

Federico Lies! Espinor Jr. 

A. BABASAHIN: BaSahin ang swmsunod 

Ang buhay ng nagdurusang masa sa bukid at sa lunsod 
ay madalas pag-ukulan ng pansin* BAflBAlAXAB at pag-ubusan 
ng oleo ng pintor na Filipino. Nguni't kadalasan ang 
pangit na mukha ng kahirapan ay aifiifiifcOAft sa sala»iua= 
diUA ng pintor na It jLaukUbafeaVAfi ng ispiritu ng 
romantisismo. 

Alam ng marami na ang buhay sa nayon at liadBfl ay 
hindi isang ma lambing na awiting-bayan at hindi rin isang 
masayang sayaw. Ito ay batbat ng kahirapan at ang 
pamumuhay ay pinamuhunanan ng dugor pawis at luha. Nguni't 
anong anino ng dalita ang makikita sa mga oleo ni Fernando 
Amorsolo — ang pintor ng bukid at baryo? Sa halip na 
maging salamin ng dalita* ang mga kuwadro ni Amorsolo ay 
mga BAlflipikAdfiBfl kodachroao ng buhay sa bukid: makukulay 
ang mga suot ng kanyang mga anakpawisr a&ififi ay sasayaw ng 
isang katutubong bayle (magarbo at ala-Bayanihan) kahit na 
magtatanim o SAflAQAfi laroangr at walang masisinag na 
suliranin at bagabag sa kanilang masasayang mukha. 

Higit na makatotohanan ang paglalarawan ng buhay sa 

411 



427 



bukid ni Carlos V. Francisco — wala na ang cara de fiesta 
ng amorsoloismo at tulad ng dapat mangyari ang kasuotan ng 
kanyang mga mangingisdar magsasaka at dalagang nayon ay 
kuha sa tunay na buhayr sa buhay ng mga naghihirap na 
magbubukid at mangingisda sa kanyang sinilangang Angono* 

Sa pamamagitan ng pinsel ng tatlong makabagong pintor 4 
na sina Vicente Manansala* Cesar Legaspi at Anita 
Magsaysay-Hot nabigyan ng bagong perspektiba ang buhay ng 
nsgdurusang masa sa probinsiya at siyudad. Lantad na 
1 ant ad ang lupit ng buhay sa oleo sa kambas ni Manansala 
na pinamagatang Give Ds This Day (1957) — mandi»y sinira 
ng marahas na kamay ng kubismo ang dinding ng isang 
maralitang tahanan upang ilantad ang dusa at dalita ng 
iSdBSsaabiOsifiA^fistUaaaa estilo ng buhay. Sa oleo naroan 
sa kambas ni Cezar Legaspi na may pamagat na Sick Child 
(1946), kitang-kita sa mga kulag=lUK&6 na mukha ng ama* 
ina at hipag ang pagkabalisa sa kalunus-lunos na kalagayan 
ng munting sanggol na dinapuan ng karamdaman — parang 
kinamatayan ng pag-asa ang tatlong tauhanr parang hindi 
malaman ang gagawin pagka't tiyak na walang perang 
maibabayad sa ospital man o manggagamot upang malunasan 
ang sakit ng gusgusing anghel na kalung-kalong ng inang 
hapis na hap is ang mukha sa pag-aalala. 
DI YODORANTENG SINING 

DiXfidfitaofcfi naman ang sining ni Mauro Malang Santos* 5 




412 



428 



kartunistang napabantog dahil sa kanyang Chain Gang 
pagpipinta. Diyodorisado ang kanyang mga larawan n*j buhay 
ng mga iskuvater — nawala ang oafidB9fiAB6 na amoy ng 
kahirapan na pinagtatakpan ng ilong ng mga burgis at 
mayaman at naging isang magandang patchwork quilt o tagni- 
tagning tela ang BadtQQ ng mga daropang binubuo ng tagpi- 
tagping lata* kahoy at karton na siyang arobiyenteng 
pantahanan ng mga walang pag-asa at kapuspalad. Ang 
ganitong pananaw ay roakikita sa kanyang mga kuw&drong 
maging ang mga pamagat ay diyodorisado — Golden Heart* 
Blue Bouse* Blue Deer* Blue Moon* at iba pa* 

Sa mga Qbta naman ni Angel ito Antonio* makikita natin 6 
ang isang estetikang fealintuaa — ang mga kulay niya ay 
makikinang at masasaya* bahagyang nagniningning at mandi'y 
gumagalaw sa kambas nguni't ang mga pinakapaksa ay 
malulungkot at kung minsa'y malalagim. Sa Kusina* 
halimbawa* (oleo sa kambas* 1971) licav na litaw ang 
DdSfcasafcifeafc na lagim at lungkot. Sa delantera ng kuwadro 
ay makikita ang isang j&abaBQBfl may safifiBfl plantsang de- 
uling na mandi'y nagbabaga pa. Dinadala ng hugis ng 
kabayo ang atensiyon ng tagamasid sa babaeng may 
pinasususong bata — BOltafialdBBak sa sahig at inaawitan ng 
uxaxi ang kanyang anak. Sa gawing kaliwa naman ng ina't 
anak* makikita ang kakalanan — may nakaupong palayok at 
kawaling pirituhan ng karne. Magkakahawig ang kulay ng 



o 

ERIC 



413 

429 



ina* anak* kabayor plantsa* kakalanam kawali at palayok 
subali't ang BQodQ ay kakulay ng barakong ginatasan. Sa 
kaJLUOUdslUBOfi na anyo ng ina# MbibiBuba ang aiaiaiii na 
dalamhati ng buhay — raahirap at ang disBasaBSAlAQg lagim 
na kadalasan ay kaakibat ng ganoong estilo ng buhay. 
Sadyang makamahirap ang pananaw ng pintor na ito. 
LABAN SA ELITISTANG PINTURA 

Sa isang interbyu kay Alejandro Rocesr sabi niya: 7 
"Elitista ang mga mamimili ng mga larawan sa oleor acrylic 
at tubiaiajf At ang gustong sining ng mga tao ay yaong 
pandekorasyon* makulay at magandang tingnan. Ganito ang 
karaniwang uri ng mga kuwadrong naglalarawan sa mga 
ba rung-bar on g. Nguni't ano ba ang barung-barong? Ito ay 
isang lugar na sumasaksi sa mahirap na pamumuhay ng mga 
anak-dalitang isinilang sa isang pook na hindi angkop 
tirahan ng tao. Nguni't ang katotohanang ito ay hindi 
dapat sasagi sa iyong isip kapag nakita mo ang mga larawan 
sa oleo na nagsisilbing palamuti sa tahanan ng oligarkiya. 

•Marahil* ang tanging sining na awtentiko ngayon ay 8 
yaong kay Orlando Castillo* at wala nang iba. Inalis ni 
Castillo ang tagpi-tagping dingding na nakatabing sa roga 
barung-barong upang ipakita sa atin ang pangit na mukha ng 
katotohanam" dagdag pa ni Roces. 

Tunay ngang makatotohanan ang mga kuwadro ni Orlando 9 
Castillo. Ang nangingibabaw na kulay sa kanyang obra ay 



9 

ERIC 



41 

430 



mala-sepyang itim na may kaunting bahid ng pula o asul at 
ang istilo ay figurative bagama't may bahagyang 
distorsiyon. 

LARAWAN NG LUNGKOT AT LUHA 

Sa nail bang istilong ito» binigyang-buhay ng pintor 10 
ang paitr saklap* lagim* lungkotr dugof pawls at luha ng 
nagdurusang masa* Sa kuwadrong pinamagatang Skirolr 
malagim ang paglalarawan ng alitan sa piyer at kitang-kita 
ang pagsambulat ng dahas na kadalasang nakikita tuwing may 
isang aklaaan ng mga manggagawa. Ang pagtutunggali ng mga 
eskirol (galing sa salitang Espanyol na nangangahulugang 
SquIllqV at ng mga lehitimong welgista ay sumasambulat sa 
ating paningin at sumusugat sa ating sensibilidad na 
parang isang bombang sumasabog. Ito ay isang naghuhumiyaw 
na komentaryo sa lipunang umaapi sa manggagawa* sa 
lipunang batbat ng katiwaliang nagsisilang sa eskirol at 
welgista — dalawang produkto ng kabulukan ng sistemang 
pang-obrero na pilit na nilulunasan ngayon ng pamahalaan. 

Sa kuwadrong ang pamagat ay Pag-aalay ng Bubay sa 11 
Bayan# makikita natin ang isang manggagawang nakapako sa 
krus ng industriya. Hindi binigyang-diin ng pintor ang 
BAfldaaaJt ng dugo sa krusipiksiyong ito — nguni't lantad 
na lantad ang lagim at dahas na kaakibat ng tunay na 
kabayanihan. 

Nakakaantig ng darodamin ang mga kuwadro ni Orlando 12 



9 

ERIC 



415 

431 



Castillo pagka't walang ispiritu ng romantisismong 
kumukubabaw sa sensibilidad ng pintor na ito, Hindi 
romantiko* hindi diyodorisado at hindi rin pandekorasyon 
ang kanyang mga kuwadro Xalo na yaong may mga pamagat na 
Kayod Kabayof Buhay Kargador* Bigasan ng mga Nayaman at 
maging ang obrang pinamagatang Daing ng Namamayang 
Biyetnames. 

KAMALAYANG MAKA-ANAKPAWI S 

Ipinokus din ni Castillo ang lente ng kamalayan sa 13 
mga kapuspalad na mga babaeng napipilitang naabUi OS 
BanaBdaiiaaa aXiM hindi man nila ibigin. Dahil dito ang 
mga desnuda (nudes) ni Orlando Castillo ay hindi nga Benus 
na naggagandahan at nagpapaligsahan ng vital statistics 
kundi mga aauasixaoifiS hugis ng kaselanang napasadlak sa 
putik dahil sa pagdaralita. Rung tititigan mo ang mga 
desnnda o babaeng hubad ng pintor na ito» hindi mapupukaw 
ang makahayop na damdamin bagkus sasagilahan ka ng 
pagkalungkot* pagkaawa at pagngingitngit. Sa kuwadro 
halimbawang ang pamagat ay P30.00 I sang Gamitr masisinag 
sa mukha ng babae ang kawalang pag-asa at pagkahapis. Ang 
walang saBlQfc na katavan ay para bagang isang punungkahoy 
na unti-unting natutuyo at nawawalan ng dagtar isang 
punungkahoy na pinagtampuhan ng ulan at nilalatigo ng 
init. 



9 

ERIC 



416 

432 



RETRATO NG ROMANTISISMO 

Sa kabilang dakor ang mga larawang guhit ni Efren 14 
Lopez ay nalulukuban pa ng anino ng romantisismo bagama't 
potograpiko ang kanyang teknik. Pawang mga guhit sa lapis 
ang mga kuwadro niyang itinanghal sa huling esksibisyon ng 
Kiladaj Art Gallery. 

Litaw na litaw ang romantisismo sa kanyang kuwadrong 15 
Kag-ina 1 na naglalarawan ng isang inang nagpapasuso sa 
kanyang sanggol sa ibabaw ng kumot na mandi'y isang dagat 
na maalon — • kitang-kita ang paonda-ondang gusot ng telang 
nakalatag sa sahig. 
POTOGRAPIKO NGDNI 1 T ANESTISADO 

Ganito ring estilo ang namamayani sa kuwadrong may 16 
pamagat na Ligo Na* Totoy - isang sulyap sa buhay-bata ng 
dalawang paslit na sumasalok sa isang poso artesyanong 
publiko bago basbasan ng malamig na tubig ang mumunting 
katawang may dumi at libag ng magha-maghapong pagbababad 
sa kalye. 

Potograpiko rin ang estilo ng Panabong - buhay na 17 
larawan ng isang sabungerong hinihimas-himas ang kanyang 
tioali. Rung ihahambing natin ang kuwadrong ito sa obra 
ni Manansalang may pamagat na Kahlg (oleo sa kambas* 
19GB) t mak ik ita ang kapuna-punang kadahupan ng 
sensibilidad ni Efren Lopez. Hindi tayo binibigyan ni 
Lopez ng maliwanag na pagkaunawa sa buhay-sabungero pagka't 



o 

ERIC 



417 

433 



ang kanyang obra ay parang isa lazoang pangkaraniwang kuha 
sa kodak - maganda ang komposisyon* madetalye ang 
pagkaguhit nguni't salat na salat sa sensibilidad. 

Marami pa ring pintor na inaalihan ng buktot na 18 
ispiritu ng romantisismo sa kasalukuyan kaya't ang mga 
obra ni Bfren Lopez ay larawan laroang ng isang estilong 
palasak sa mga pintor na dahop sa sensibilidad. Rung 
ihahambing si Bfren Lopez kay Orlando Castillo* Mala pa sa 
JtaliBfiJtiBfiAfi ng huli ang una. At kung poster idad ang pag- 
uu3apan# tiyak na malilibing sa limot ang mga gawa ni 
Efren Lopez at walang pag-aal inlangang magiging isang 
bantayog ng sining na pang-anakpawis ang mga obra ni 
Orlando Castillo* 



e 

ERIC 



418 

434 



BOKABULARXO: Pag -ar a I an ang mga 
Bokabularyong Pangkaranivan 

I. aklasan 

2* animo 

3. balintuna 1 

4 • kabayo 

5* kalunfis-lun6s 
6* kinukubab&wan 

7. di-masansalan(ng) 

8. gagapas (gapas) 

9. is&ng-kahig-isang-tuka 1 
10. linang 

II. magblll (bill) ng 
panandallang allw 

419 



sumusunod no salita. 

q. strike of workers; 

labor strike 
Syn. (Span.) u&iaa 
B£6B* like or similar to 

someone or something 
adj. absurd; contrary to 

fact 
Syn. fciiaii 

a* ironing board (also 

term for horse) 
add* ^ a pitiful condition 
jj. (Lit.) being overridden 

or influenced by 
add* cannot be obstructed/ 

suspended 
If. will cut or reap 

(grains) with a scythe 
q. (Fig) hand to mouth 

existence 
D. field under cultiva- 
tion; farm 
X. (Fig.) to prostitute 

oneself 



435 



12. magkaakibat 

13. raahihinaha 1 (hinftha 1 ) 

14* masangs&ng 

15. nakasalampak 

16. naunsiyami(ng) 
17 • pagd&nak 

18. pagniliyan (nilay) 

19. sapl6t 

20. sap6(ng) 

21. sinisiil (sill) 

22. tagapagsiwtlat 

23. tinali* 

24. uyiyi 

25. wal& pa sa kalingklngan 

420 

ERIC 



adj. borne as a burden 
jj. will be able to infer # 

conclude 
d&* with or having a 

strong disagreeable odor 
add* in a sitting position* 

usually on a floor 
add* withered* frustrated 
q. the act of spilling 

blood 

X. to contemplate or to 

reflect on 
q. clothes or clothing (in 

general* often in a 

depreciatory sense 
lj. to support 
jf. being oppressed 
a* one who discloses* 

reveals; informant 
a. a rooster kept for 

cockf ighting 

syn. sasabuaaiB 
a. lullaby 

adi* (Fig*) cannot measure 
up to 

436 



Bokabularyong Teknikal 

1. kfilay-luwad 

2. diyodorante 

3. niririt6ke (rit6ke) 

4. 6bra 

5. padr6n 

6. palsipikado(ng) 

7 . p6ndo 

8. salaming-diwa' 

9. tQbiglay 



Add* having the color of 
clay 

add* having the quality of 

a deodorant 
jj. (Sp.) being retouched* 

e.g.* a painting 
B- (Sp.) art or literary 

work 
syn. lifcba 

q. (Sp.) pattern; cut 
design used by 
tailors and dress- 
makers 

adj. falsified? counterfeit 

syn. buwad 

q. background 

q. (Lit.) mirror or 

consciousness; vision; 

outlook 
B. water-based paint 




421 



437 



Km MSA TANONG: Sagut in ang rug a sumusunod na t among . 

1. Ayon sa may-akda# ano ang dalawang uri ng pintura o 
larawan sa oleo? (2#3) 

2. Sinu-sinong mga pintor ang kumakatawan sa dalawang uri 
ng paglalarawang ito? (2*3*4,5, 6#9) 

3. Ano ang nagiging karaniwang paksa ng mga pinture? Ano 
ang dahllan nito? (1,4,6,7) 

4. Ipaliwanag ang pagkakaiba ng paglalarawan ng buhay sa 
bukid ni Fernando Amorsolo at ni Carlos V. 
Francisco. (2*3) 

5. Saang panig nabibilang ang pintura nila Manansala 
at Legaspi? Patunayan ang iyong sagot. (4) 

6. Ilarawan ang tinatawag na diyodoranteng sining ni Malang 
Santos. Bakit sinasabing diyodorisado ang kanyang 
pintura? (5) 

7. Anong paksa ang tampulan ng pintura ni Orlando Castillo? 
Paano nagiging makatotohanan ang kanyang paglalarawan 
nito? (10) 

8. Bukod sa pagiging isang bagay ng sining* ano ang layunin 
ng makatotohanang paglalarawan ng buhay ng mga makabagong 
pintor? (6*8) 

9. Sino sa dalawang pintor — si Amorsolo o si Francisco — 
ang pinapanigan ng may-akda? Kanino ka panig? Bakit? 

10. Ang isang pintura ba ay dapat maging larawan ng tunay na 
buhay o hindi? ipagtanggol ang iyong sagot. 



ERIC 



422 

438 



NGA PAGSASAXAY 

!• Pagpapalawak ng Bokahularyo 

a. Mga sallta tungkcl sa sining ng pagpinta 
Piliin ang mga sallta 9a babasahin na kasingkahulugan 
ng mga salt tang may salungguhit sa bawa't pangungusap, 
Ang bilang sa panaklong ang nagsasabi kung a a ang 
talata matatagpuan ang htnahanap. 

~»~—mm.-m 1« Si Amor solo ay fcAfiABiflfcA ng bukid at 

baryo. (2) 

mmihmumm 2. Sa pamamagitan ng b£Qfcsa ng mga raakaba- 

gong pintor* nabigyan ng ibang 
perspektiba ang pagdurusa ng masa sa 
Pilipinas. (4) 
3. BifcaBflsfcifca ang kalungkutan ng raagsasaka 
sa larawan. (4) 

mhhhhmmm ipinakita ng saJfcdfeaflfiBS Bafilalafiasrao aa 

BasasdsJUaa as aoaaulo at Jtubo ang isang 

estilo ng buhay. (4) 

mmmmm 5. ^miivas sa kaaaafiiUa as bubax ang pag- 

lalarawan nlya ng buhay ng iskuwater. (5) 
«4 WMHMW 6* Nagniningning ang leoa dahil sa makiki- 

nang at masasayang kulay na ginamit ng 
pintor. (6) 

mmmmmmmmm Rakaiba ang BA&ififiiO ng pintor. (6) 
MMMMetHMiMi 8. Ang mga larawan sa BiQfcU£a&fi DaX IdOflis 



423 



439 



ay magandang pandekorasyon. (7) 
m 9. Bagama't makatotohanan any mga kuwadro 

ni Castillo r masasabi ring may kaunting 

BaafcabaiUfctfifc ang kanyang estilo. (9) 
10* Isa sa BiaaJtaBftbUaaX oa likfe* ni Orlando 

Castillo ang "Daing ng Mamamayang 

Biyetnames.* (125 



b. Mga salita tungkol sa paglalarawar. ng kahirapan 
Bilugan ang titik ng salita o pariralang kasingkahulugan 
r.g salita o pariralang may salungguhit sa bawa't 
pangungusap sa ibaba, 
1* Nakatira ang pulubi sa kd£UBfl5fed£0Bfl • 

a. kubong tagpi-tagping lata at kacton 
b» kubong luma 

k. kubong maliit 

2. Bafcbafc ng kahirapan ang pamumuhay ng mga iskuwater. 

a* kulang 

b. may kasama 
k. puno 

3. SalUOUaslUBOS ang kalagayan ng mga nasunugan. 

a. nakakaawa 

b. nakakainis 
k. nakakasuya 




424 



440 



4* SdBUSsBald£ ang batang iniwanan ng roga magulang. 
a* ma hi cap 
b. walang suwerte 
k. nag-iisa 

5. KiQdOafcavao <3in ng pag-asa ang nasunugang ntag-anak. 

a. nawalan 

b. nabuhayan 
k. nabawasan 

6. Parang auaflUSioa AQflbel ang pulubing bata. 

a. gula-gulanit ang daroit na anghel 

b. napakagandang anghel 
k. nakakaawang 

7. Ayaw ko ng bubay na isaB8=Jsahia isaafi UU. 

a. ang kinikita'y hinihingi laroang 

b. ang kinikita'y laging nawawala 

k. ang kinikita'y husto lamang sa pagkain 

8. Makikita sa larawan ang BafldlltJJSa ng masa. 

a. pagsasaya 

b. paghihirap 
k. pagdaramdam 

9. Laging may SUliiaoio ang mahihirap. 

a* takot 
b» problems 
k. kaaway 




425 



441 



10. May aasa^qgflOfl na araoy sa tambakan ng basura. 

a. nakakatakot 

b. nakakainis 
k. masamang 

2. Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Piliin sa bandang ibaba ang katangian ng paglalarawan 
ng ammsunod na pintor: 
1. Fernando Amor solo : 



2. Carlos Francisco : 



3* Vicente Manansala : mmmmmmm , 
4. Cesar Legaspi : mmmmmmmmmmtmt 
5„ Orlando Castillo : mmmmmmm « t 

6. Mauro Halang Santos : mmmmm , 

7 . Efren Lopez : ntftr , fWftffi , rtftw „ n(1frt . 

a* makukulay ang mga suot 

b. magarbo 

k. makatotohanan 

426 



erJc 442 



d. kaauotan ay kuha sa tunay na buhay 

e. kubismo 

g. kulay-luwad 

h. mala-sepyang itira 

i. potograpiko ang teknik 
1* diyodorisado 

m. may espiritu ng romantisismo 

n, may bahagyang distorsiyon 

Pagtalakay 

Ipaliwanag ang ibig sabihin ng sumusunod: 

a. Alam ng marami na ang buhay sa nayon at linang ay 
hindi isang malambing na avi ting-bay an at hindi rin 
isang masayang say aw. 

b. Ang walang saplot na katawan (ng babae) ay para 

bagang isang punungkahoy na unti-unting natutuyo at 
nawawalan ng dagtar isang punungkahoy na pinag- 
tampuhan ng ulan at nilalatigo ng init. 

Pagkatha 

Sino ang iyong hinahangaang pintort Ilarawan ang kaniyang 
katangian $a pagpipinta at ang mga katangian ng kaniyang 
mga Qbra. 



427 

443 



BAGOMG kristo sa ating pamahom 

Nicanor G. Tiongson 



A. BABASABIN: Basahin ang sumusunod. 

Isa na marahil sa pinakamatigas na babcb sa 1 
OABdUdUld&a Pilipino sa ating panahon ang BASbubax BA OAOs 
UXX sa mga kolonyal na dulang tulad ng sABsklUfi na 
sumupling at yumabong nang nakaraang dantaon. Paano nga ba 
natin pahahalagahan ang sinakulo? Dapat na ba natin itong 
yakapin na lamang at sukatr dahil ito na ang kinagisnang 
laman ng ating laman at buto ng ating buto? 0 dapat kaya 
naroan itong taiiJfcdao na nang tuluyan* dahil fei&ubfiS ito ng 
kolonyal na pag-iisip na hindi na aakafedflax sa ating 
panahon? 

Matino ang kasagutang ibinibigay ng Babaylan at Anak- 2 
Tibawan sa mga katanungang ito# sa kanilang makabagong 
sinakulo. Isiaaisaafcabi nila ang fcuafiSak at bulag na 
pagyakap na lamang sa sinakulo* pagka't tunay namang 
aafcabakaSfit at naiwan na ng panahon ang siBOUBABfl UiiQfls 
lfifift at lamlam-mat&ng kaisipan at anyo nito. At di rin 
naman nila basta na lamang tinalikdan ang dular pagka't 
sarili lamang natin ang ating nililinlang kung hindi natin 
haharapin ang dula at relihiyong di BaiafcflfcJut nang gayun- 
gayon lamang sa isipa't damdaming Pilipino. Ipinakita ng 



9 

ERIC 



428 

444 



Babaylan at Anak-Tibawan sa kanilang sinakulo kung paano 
mahuhubog ang isang stakalunang dula upang ito'y makatugon 
sa pangangailangan ng kasalukuyan. Upang ganap nating 
maunawaan ang pagbabagong ito* BfifibAfibiBfliB natin ang 
tradisyunal at ang makabagong sinakulo. 

Ami n in man nila o hindi* ginamit ng kolonyalistang 3 
Espanyol ang relihiyon upang aaiagaOftBiB at BdUfcafiifi ang 
kanilang paghahari sa Pilipinas. 

Sa pananaw ng mga Espanyol $ ang isang mabuting 4 
kolonyal na indio ay isang taong oaJLajuiaV AOS Ufc&k at 
ItaAdBdX flOfl SUlttfifid* Pagka't kung ang tao'y may sari ling 
isip na makauunawa sa mabuti at masama at may sarili rin 
namang pagpapasiya sa pag-usig niya sa kasamaarw di 
maglalaon at matatambad ang kawalang-katarungan ng 
paghahari ng Espanyol sa Pilipinas. Itatanong ng indio 
kung bakit siya kailangang magtiis ng gutom at pagod sa 
paglalawag nang walang-bayad upang mabuo ang galyon ng mga 
Espanyol t kung bakit siya dapat magbuwis sa mga puti na 
ang isinusukli ay aiiPUSfca at lalong pagmamalabisr kung 
bakit siya maghahain ng buhay upang mapanatili ang 
Espanyol na biiBUbtifcfefifc sa kanyang kabuhayan. 

Sa ganitong pakana'y si Kristo ang siyang naging 5 
pangunahing BdfcJ&fiBfi ng mga Espanyol. Karaniwan nang 
mamutawi sa mga labi ng mga prayle noon ang payo sa mga 




429 



445 



indio na huwag silang masisiraan ng loob sa pagtitiis ng 
anumang pasakit — kasama na yaong dulot ng mga prayleng 
gumagahasa sa kanyang yaman* asawa at pagkatao — pag^at 
kailangan lamang nilang tularan si Kristo ria ang 
pagpapakasakit ay ginantimpalaan ng tagumpay sa langit. 

Sa BaflfcAfcaufibal ng sinakulo'y lalo namang 
pinatitingkad ang hinhin ng mga •banal" at ang 
pagkabarumbado ng mga "hudyo". Ang punto (estilo ng 
pagkanta) ng Kristo* Birhen* apostoles at mga banal na 
babae* ay malungkot* fcaaulajflaX' at sinlagkit ng kalamay 
nilang gulugod. Samantalang ang mga Hudyo at baring 
Kaipasf Anas* Berodes at Pilato ay may puntong magaan* 
malikot* sinlutong ng sitsarong isinawsaw sa sukang may 
sili. Ang martsa ng mga banal ay BUB6b£fi' alalaong baga*y 
mabagal at mabigat ang paisa-isang bakbang. Samantalang 
ang martsa na mga Hudyo ay BdSQ^fifcifiBfl mabilis at 
magaslawf maindak at Bafcivai* Ang banal ay lagi nang di 
makabugaw-langaw* nakadaup-palad* nakatungo ang ulo at 
takip-silim ang pungay ng mata* at kung gumalaw man ang 
mga kamay ay waring nirarayuma sa masidhing kabanalan. 
Kabaligtaran naman ang mga Hudyo* na lagi nang nakawasiwas 
ang kamay* nakataas ang noo* nakaingos ang ilong, 
nanlilisik ang mga mata* at walang arteng kung hindi 
QdBdudU£fi' ay namamaywang kaya o nakasundot ang hintuturo 



430 



sa pagdudunung-dunungan, Maliwanag ang put! at itim ng 
kasaysayang inilalahad. 

Nananaig din naman sa pagtatanghal ng sinakulo ang 7 
pag-iisip na bulag at sunud-sunuran. Wala ritong 
aataXiaik na isip na humahabi ng kakaibang istorya ni 
Kristo. Tanging madarama'y isang mangmang na mandudulang 
nagtatagni-tagni ng iba't ibang eksenang napulot sa pasyon 
at madlang babasahin. Payak na paglalahad ng kasaysayang 
kinagisnan ang masasaksihan sa entabladong nakaangat 
nakaharap-nakahiwalay sa tao (tulad ng banyagang 
relihiyong urouugit sa pagtatanghal) t sa mga telong 
nagpapahiwatig na lamang* sa di makatunayang paraanr sa 
pinangyayarihan ng eksenar at sa mga kasuotang karamiha'y 
kinopya at hinango nang buung-buo at walang pakundangan sa 
mga imahen ng santong iprinuprusisyonr tulad ng Kristong 
may pelukang abaka at BUfcfiBSixaDfi latar granateng pelus na 
pinagyaman ng bur dang gintor puntas sa leeg at kamay? at 
bigkis na puting lubid* na walang iniwan sa larawan ng 
Nazareno sa Quiapo. 

Upang makatugon sa pangangailangan ng panahonr 8 
humubog ang Babaylan ng Kristong magiging timbulang 
ikaliligtas ng mga inaanod ng paninikilr magiging ugit na 
gagabay sa kanilang paglalayagr at magsisilbing sandatang 
ipanlalaban sa mga kaaway ng bayan, Ang Kristo ng 




431 



447 



Babaylan ay isang kayumangging bagontaong may matipunong 
pangangatawan* matigas ang gulugod nguni't di ang hiyat 
bisig na malaya at mapagpasiyar matang matamang nakatitig 
sa paghihirap# at bibig na binubukalan ng mapait na 
katotohanan. Katumbalikan siya ng Kristong hikain at 
putlainr ang Kristong walang mata at sikmura sa pang it na 
katotohanan# at Xalo namang walang pulso at bisig na 
ibubulusok laban sa kaaway. 

Di tulad ng sinaunang sinakulo* ang paghahati ng mga 9 
tauhan sa iskrip ng Babaylan ay di batay sa malabong 
pamantayan ng banal at hudyo kundi batay sa tunggalian ng 
nakararaming mahihirap at iilang nakaririwasa sa ating 
lipunan. Ang mga banal ay mga magsasakang banat-buto ang 
paggawar ang hudyo 1 t hari'y mga mayayamang walang hilig sa 
paggawa. Natal im at mataas magsalita ang mga mayayaxnan at 
malulutong ang kanilang roapangutyang balakhakr nguni't 
feU&alsBUfifl at matama namang mangusap ang mga mahihirap. 
fiS4*i£i at dekadente ang arte ng mayayaman# matatag at 
mapagpasiya kung kumilos ang mamaroayan • 

Bagama't may kagaspangan at maraming lamat ang 10 
interpretasyon ng Babaylan sa kasaysayan ni Rristo sa 
ating panahonr kahanga-hanga pa rin ang bago't sariwang 
insights na inilalahad nila sa mga manonood. Ang Adan at 
Eba ay nangakasuot "pintados" na nagpapahiwatig ng taal na 




432 



448 



kulturang maka-Pilipinor samantalang ang mansanas na 
ipinantukso ng demonyo ay imported at sumasagisag sa 
pagdatal at pananaig ng isteytsayd mentaliti. Si Kristo'y 
magsasakang tinangkang alisan ng purl at pagkatao ng 
demonyo Rung magpapailalim laraang siya sa nagmamay-ari ng 
yaman ng buong mundo at nakapamumudmod ng hot pandesal. 
Ang Birhe'y Inangbayan na nahahapis sa BA8JMU20£fidJ> ng anak 
niyang magsasaka. Ang sambayana'y mahihirap na nakabaro't 
say a/ kamisa't JuiBdiflUUl' samantalang ang mga Anas* Kaipas* 
Herodes at Pilato ay n&ngaka-Amerikanang nasasaplutan ng 
gintong balabal* at kumakain ng imported na ubas. Ang 
Krus na pinapasan ay araro ng dantaong pagkaalipin. At 
nagwawakas ang dula* hindi sa pagkabuhay na mag-uli ni 
Kristo* kundi sa prusisyon ng isang munting imahen ng 
Inang-bayang nakagapos? habang inaawit ng lahat ang "Bay an 
Ko.* 



o 

ERIC 



433 

449 



AUG BATAN KO 

1. Ang bayan kong Pilipinas 
Lupain ng ginto't bulaklak 
Pag-ibig ang sa kanyang palad 
Nag-alay ng ganda't dilag 

At sa kanyang yumi at ganda 
Dayuhan ay nahalina 
Bayan kot Binihag ka 
Nasadlak sa dusa. 

2. Ibon mang nay layang lumipad 
Kulungin mo at umiiyak 
Bayan pa kayang sakdal dilag 
Ang di-magnasang makaalpas 
Pilipinas kong oinumutya 
Pugad ng luha ko't dalita 
Aking adhika 

Makita kang sakdal laya. 



9 

ERIC 



434 

450 



Bm BQKAHJLARXO: Pag-aralan 
Bokabularyong Pangkaranlvan 

X* alipusta 

2* kalamay ang gulug6d 

3 • kundlman 

4 • hAmon 

5. hinObog (hfibog) 



6. hurauhuthdt (hutb6t) 

7. isinaisantabl (tabi) 

8. makakatkat (katkat) 

9. makiri 
10. maklwal 



mga sumusunod na salita. 

0. insult; humiliation 
fidi. (Fig.) spineless 
a. red muslin; a kind of 

blood-red cloth 
Q. challenge 
X. 1. shaped 

2. (Fig.) trained to 
develop a certain 
character trait 

syn. sleaaax 

X. swindling; defrauding 

syn. auousuba 

X* putting aside 

X* will be able to erase 

syn. oabubuta 

add* coquetish; flirtatious 

syn. saiaudi 

add* characterized by 
sinuous or wriggling 
movement of the body? as 
of a crawling snake 

syn. eaai&aitsflifiax 



o 

ERIC 



435 

451 



11. malabnAw (ang fttak) 



12. matalisik 

13. nakababag6t 

14. nandudfiro' (d&ro 1 ) 

15. paghambingln (hambing) 

16. palagan&pin (lag&nap) 

17. patatagin (tat&g) 

18. patlbdng 

19. sinafina 
20c talikd&n 

21. tungg&k 



add* 1. like liquid; thin; 
watery 

2. (Fig.) slow-witted; 
ignorant 
add* erudite; scholarly; 
learned 

syn. Bataiiao 

add* boring; annoying 
X* pricking someone with 

something pointed 
X. to compare 
X* to popularize; to make 

widespread 

syn. Bakdidtia 

X* to strengthen 
>2. snare; trap 
syn. bitaa 

add* old-fashioned; 

antiquated 
X* to turn one's back to; 

to leave or abandon 
Syn. fcalikUMB 
add* slow-witted; stupid 

syn. fcaaaa 




436 



452 



Bokabuiaryong TeknikaX 

X. baXing-Xeeg 



2. bukaX-pas6' 

3 • XamXam-mata (ng) 

4 • manduduXa 9 

r . pagbfihay na mag-uXl 1 

> , pagkaparo6X 

7. pagtatanghaX 

8. pasad6bXe 

9 . pun§bre 

XO. put§nsiya(ng) 



XX. sinakuXo 



adj. Lit* 1 t oken-neck* a 
position in which 
the head is incXined 
towards one side 

add • Lit • 1 open-hear ted* 
hence sincere 

atfi» Xanguid-eyed 

a. pXaywright; dramatist 

syn. foasafcucsQ 

q. revivaX 

a* misfortune 

a* presentation; showing 

syn. B&fiBaBaiabas 

a* martiaX music 

a- funeraX march 

a* rays* specificaXXy 
the 3 rays emanating 
behind Christ's head to 
signify His hoXiness 

a* Passion pXay in which 
the story of the agony 
of Christ is depicted 



437 



e 

ERIC 



453 



12. tagulaylAy 



adi- lm a monotonous style 
or Banner of 
singing r as in 
Passion reading 

2* any song rendered 
in this manner or 
style 

3. love song with 
sweet t sad melody 



9 

ERIC 



438 

454 



Km MGA TANONG: Sagutin ang mga sumusunod na tanong, 
1. Ano ang tawag sa dalawang pangkat ng roandudula 

na binabanggit sa sanaysay na ito? (2) 
2* Paano tinataXakay ng mga pangkat na ito ang pagtatanghal 
ng mga kolonyal na dula tulad ng sinakulo? (2) 

3. Bakit ipinapalagay ng mga Kastila na ang indio ay 
isang taong "malabnaw ang utak at kalamay ang gulugod?" 
(4) 

4. Ano ang ginagamit na pakana ng mga Kastila noon 
upang maipagpatuloy nila ang paghahari sa mga Pilipino? 
(5) 

5. Paano nila binibigyan-diin ang ideyang ito sa kanilang 
pagtatanghal ng sinakulo* halimbawa? (6) 

6. Ilarawan ang karaniwang ayos ng mga kasuotan at tagpo 
(settings) na ginagamit sa sinakulo noong panahon 
ng Kastila, Ihambing ang ayos ni Kristo ng sinaunang 
sinakulo sa Kristo ng makabagong Babayian. (7*8) 

7. Saan ibinabatay ng Babayian ang kanilang iskrip sa 
kanilang pagsasadula ng sinakulo sa ngayon? Paano nila 
inilalarawan ito? (9) 

8. Magbigay ng ilang halimbawa ng mga interpretasyong 
ginagawa ng Babayian upang makapagbigay ng maliwanag na 
pagkaunawa (insight) ang kanilang palabas. (10) 

9. May kaugnayan ba ang wakas ng dulang ito sa mga 
naunang tagpo? 

10. Ano# sa iyong palagay* ang pakay ng Babayian sa ganitong 
pamamaraan ng pagtatanghal ng kanilang dula? 

439 

ERIC 455 



D. MGA PAGSASAHAY 

1. Pagpapalawak ni Bokabularyo 

a. Mga salltarg ginagarait sa paghamak 

Piliin sa kanan ang kahulugan ng tal irghaga sa 
kaliwa. isulat lamang ang titik ng wastong sogot . 



mmmm * !• baling-leeg 

at lamlam-mata 
■■■Mi 2* bulag na pagyakap 
mminm 3 . kalamay ang 

gulugod 
mmmmm 4 . di raakabugaw- 
langaw 
5. naiwan na ng 
ng panahon 
m 6, takip-silim ang 

pungay 
m I* malabnaw ang 
utak 
8* walang mata 
at sikmura 



B 

a, pagsunod na walang 

pag-iisip 

b. duwag 

k. makaluma 

d. malungkot o 

malumbay 

e. bulag at di 

makatanggap 

g. nakakayamot 

h. mukhang mabait 

i. mahina ang kaisipan 
1. mapagpakumbaba 



Gamitin ang limang tal inghaga sa pangungusap. 

1 • mrr . n „urrnnrt^mnnnrfn^ 

2 . ^^ mMmmmmmmmm ^ mm ^ mmmt . mmmm ^ mmmmmm ^ 



9 

ERIC 



440 

456 



3 . - m ~ mmmm - mmmmmmmmmm « mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

4 . ****************************************** 

5 . ^ ^^t.n W nrf^n-,-,-,t^trnnn-,-ii-,rT,n^n-.-.-, 

b. Mga pang-uring magkatumbalik ang kahulugan 
Isulat sa puwang ang sal i tang kabaligtaran ang 
kahulugan sa sal i ta o mga sal i tang may salungguhi t • 

1. Tlnatanghal sa sinakulo ang Jjiobifl ng mga banal 
at mmmmmmmmmm ng mga hudyo. 

2. Parang Buoebie ang martsa ng banal samantalang 
ang sa hudyo' y parang ************ 

3» BdbJLsafc humakbang ang mga hudyo samantalang ang 
mga banal ay **************** 

4. Ang martsa ng hudyo ay oabiiis samantalang ang 
sa banal ay ************* 

5. Za&iBsSiliD dBfi BUBOdX ng mata ng mga banal 
samantalang ang mata ng hudyo ay MMMMMMaaMMMaM * 

2* Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

a. Ayusin ang sumusunod ayon sa pamantayan ng feanal 

o husLxa: 
1. Sinaunang Sinakulo 

a.katanglan: mahinhin* barumbado* di makabugaw- 

langaw* arteng nanduduro* nakadaup- 
paladf nakatungo ang ulo# nakataas 



9 

ERIC 



441 

457 



b* punto: 
k. martsa: 



ang noo# nakaingos ang ilong* 
takip-silim ang pungay ng mata* 
kamay na waring nirarayuroar nanlilisik 
ang roga mata» namamaywang 
malungkotf magaan* tagulaylay* malikot 
punebrer maindakr raakiwal* mabagalr 
mabigatt mabilisr magaslawt pasadoble 



Banal 



Hudyo 



2 m Bagong Sinakulo ng Babaylan 

a. Katangian: mahihirapr mayayamam magsasakar hari 

b. Pagsasalita: matalim* mataasr bukal-puso# mataroa 
k. Kilos: makirir mapagpasyar dekadente* matatag 



9 

ERIC 



442 

458 



Banal 



Hudyo 




b. Piliin sa listahan 
ito sa puwang . 
Adan 
araro 
Eba 

isteytsayd 
InangHBayan 

Ang 1 . mmmmmmihmi at 2* *»* MM « MMMMW ay nanga- 
suot "pintados" na nagpapahiwatig ng taal na kulturang 
Filipino* samantalang ang 3, mmmmmmmmmm na ipinantukso 
ng demonyo ay iBPQtfcefl at sumasagisag sa pagdatal 
at pananaig ng A* mmmmmmmmmm mental it i. Si Kristo'y 
5. mmmwmmm tinangkang alisan ng puri at pagka- 
tao ng demonyo. Ang Birhe'y mmmmmmmmmmmm na nahahapis 
sa pagparool ng anak niya. Ang krus na pinapasan ay 
7 . mmmmmmmmmmm ng dantaong pagka-alipin. At nagwawakas 



ang wastong sagat at isulat 

magsasakang 
man sana s 
prusisyon 



o 

ERIC 



443 

459 



ang dula* hindi sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo 
kundi sa 8. mmmmmmmmmmm ng Inang-Bayang nakagapos. 

3. Pagtalakay 

Sa palagay ninyo, bakit ang makabagong stnakulo ay 
nagwakas sa prusisyon ng Inang-bayang nakagapos at di 
sa pagkabuhay na muli ni Kristot 

4, Pagkatha 

Si no ang bagong Kristo sa ating panahonT Ipaliwanag 
ang iyong sagot. 



9 

ERIC 



444 

460 



ANG AWIT KG PASYON 
Rafael Palma 
(Sal in ni Teodoro A. Agoncillo) 

A. BARASAHIN: Basahin ang sumasunod, 

Ang dakilang panahon ng Mahal na Araw ay panahong 1 
lalong raahalimuyak ang mga bulaklak* panahon ng lalong 
maraming bituin sa bughaw na langit* panahong ang malakas 
na hangin kung pumapagaspas sa roga puno ng tubo at saging 
sa parang ay waring mga daing ng puso. Kung panahong iyan 
naririnig na BUDdfidilaBSldOS sa himpapawid ang Awit ng 
EdSMfia 1 . Iisa ang himig, malumbay na nakaiinip; inaawit 
sa mataas at MfcaaAttfcAoa na tinig* pinupuno ang kalawakan 
ng naghahabaang mga notang natatapos sa buntong-hininga at 
parang luhang napapawi. Hindi nagbabago ang tugtuginr ang 
mga talafcaiK iyon din at iyon at kung kaya lamang 
nagkakaroon ng kulay at halina ay dahil sa matamis na wika 
ng ating lahing ginagamit sa pag-awit at sa mga 
talinghagang inihihinga ng kanyang himig. 



x PasyonCpassion*) - the Philippine lenten song is 
the most notable and famous of local religious literature. 
It's a rendering of the story of the life and death of 
Jesus Christ in the vernacular* in stanzas of five rhyming 
verse lines. 



ERIC 



445 

461 



Nakikilala ang Pasyon ng lahat ng Filipino. Sa mga 2 
tula noo'y ABiBftflbebfilfi ng mga ina ang kanilang nga 
sanggol. Ang mga batang hindi pa man nag-aaral ay waring 
mga ibong iSioafiaiiK ang mga tula sa kanilang paglalaro at 
kalikutan. Sa kanyang himig ay hinahanap ng matatanda ang 
matatamis na alaala ng kanilang kahapon at ang nalalapit 
na mahiwagang liwanag ng kabilang buhay. Saan man mag-abot 
ang mga binata't dalaga maging sa tahanan nq mga kaibigan 
o sa mga dambanang sadyang itinayo kung ganitong mga araw» 
ay nagsasalitan ng tinig sa pag-awit ng Paghihirap sa 
Halamanan o ng Mga Dakilang Araw sa Kalbaryo* sa ha lip na 
BdkSdJLQ ang pag-ibig. 

Ang hindi marunong ng Pasyon ay hindi Piiipino. 3 
Yao'y biuubuBi ng pastol sa kanyang kubo kung tanghaling 
mainit ang araw bago siya magpahinga upang magpalipas ng 
pagodi maririnig mula sa maharlikang tahanan ng asendero 
ang isang tinig-babae at ang ti ig ng isang bata na 
panabay na binabasa ang mahahalagang pangungusap sa Banal 
na Aklatj binibigkas ng mangingisdang namamangka sa gitna 
ng dagat* kasabay ng uadaji ng kanyang sagwanj dinarasal 
ng isang dilag sa kanyang tahimik na silid upang lunasan 
ang kaloobang di pa^aiilaio ng pananablk ha isang bagay na 
hindi maunawaan; inaawit ng lalaking utusan na sumusugod 




446 



462 



sa lansaugan upang tumupad sa isang utos at ng alilang 
babaeng nakatanod sa kanyang batang inaalagaan kung 
hatinggabi, Sa lahat ng pook# sa lahat ng sandalif kung 
Mahal na Araw# ang awit na iyan na nanggagaling sa lahat 
ng sulok ay pumapailanglang sa kalawakan ng himpapawid* 
pinagsasama at pinag-iisa ang mga damdamin sa tamis ng 
Pananampalataya I 

iyan ang Awit ng Kabanalan ng Filipino na BUOUBUlsav 4 
sa damdamin. Kung ako*y naglalakad na mag-isa sa mga 
liblib na lansangan ng ating bayan at ako'y nakaririnig ng 
tinig na umaawit ng Pasyon# tumitigil ako upang pakinggan 
iyon kahit na nga BdOS at disiafcQOadQ ang pag-awit: laaafi 
magpaumanhin ang aking pandinig. At aywan kung anong 
roatamis na himig at kakaibang sining ang nakikita ko sa 
kanyai Aywan kung bakit ako»y umuuwing nalulungkot at 
lumuluha! Ang mga nota ng Pasyon ay tUBdtdfifiS S3 
kaihUtUttU ng aking kaluluwa! 

Ang kanyang musika ay kinababasahan ko ng malabis na 5 
himig ng kalumbayan ng taga-Si langan. Ang kanyang 
matagint ing na mga nota ay kinar ir inggan ko ng mga 
biOdflfiia ng kaluluwar ng mga dakilang tulain at mga himig 
ng panalangin. Marami ang pumipintas na iyan daw ay Hindi 
maganda at ang himig ay nakaaantok* nguni't sa ganang 



9 

ERIC 



447 

463 



akin# ang mga kuwintas na iyan ng hinagpis* mga daing at 
roahiwagang damdamin ay nagdudulot ng kung anong lugodl 

Hindi kaya dahil sa ang bawa't sariling bayang 6 
tinubuan ay walang roalay na nagmamahal sa kanyang uaalina 
kidafliSBdB? Gumagalang sa sariling siflMidiB at sa mga 
buhay na larawan ng kanyang sariling diwa at kaluluwa? 
Hindi kaya dahil sa ang kanyang paniwala'y wala nang 
pinakamaganda at pinakamatal ino kundi ang sariling mga 
anak? Ganyan din ang mga bay an* walang marikit at 
magaling kundi ang katutubong kanila sapagka't siyang 
nag la larawan ng tunay na kinagisnang katangian* katauhanr 
at kaugalian. 

Dahil nga diyan kung kaya ang tugtuging pambansa ng 7 
isang bayan ay may sariling panghalina sa mga nilikhang 
sumilang sa kanyang §iB3BUBBB3B» Bawat bayan ay may 
tanging pang-akit sa kanyang mamamayan. Walang hihigit 
pang mabisang pumukaw sa damdamin ng isang kinapal tulad 
ng awit ng kanyang lupang tinubuan. Ang mga tugtugin# 
tula* at awit ay siyang sagisag ng tunay na kakanyahan ng 
isang bayan; nagpapakilala ng tunay na kaluluwa niya; 
siyang kinatitipunan ng kanyang tunay na damdamin* na 
tulad baga ng mga bulaklak na sa mga talulot natitipon ang 
sariling samyo at halimuyaki 



9 

ERIC 



448 

464 



Marami ang nagnanasang na iyang Awit ng 8 

Pasyon: idinadahilan ang kawalan nito ng sining* ng 
kariktan* at ang di-kaangkupan sa panahon ng pagsulong at 
bagong kabihasnan. Aywan kung bakit naisip nila iyan 
hlnggil sa isang mabuting ugali ng Filipino na 
naglalarawan ng mga unang araw ng kamusmusan at kabanalan 
ng ating bayan. 

Ang mabuting kaugaliang nagisnan ng isang bayan na 9 
hindi nakapipinsala sa pag-unlad nito ay dapat fcaliofiain 
at pagyamanin sapagka't iyan ang fcasatilinaiia kaXoob sa 
atin; isang matamis na alaala ng ating nakaraan* gaya ng 
dugo ng ating puso; iyan ang tanda ng mga panahong 
pinagdaanan ng isang bansa sa kanyang kasaysayan, Ang 
buhay ng isang bansa ay nagsisimula sa kanyang mga ugali 
KABAPONf upang maging tuntunin NGAYON, at maging sagisag 
ng bansa BUKAS. 



o 

ERIC 



449 

465 



BOKABULARStO: Pag-aralan ang 
Bokabularyong Pangkaraniwan 

1* kaibutfiran 

2. kalingain (kalinga 1 ) 



3* kasarilinan(g) 
4, hinagpls 



5. la&n(g) 

6. malipol (lipol) 

7. pakalihln (kail*) 

8. paksain (paks& ( ) 



sumusunod na salita. 

Um the very center or heart 
o£; the uttermost depth 

syn. kAaQfibsafiOkAB 

a, 1. to help or protect i 
care for 
2. patronize i protect 

syn. fcaaaJtiUJUB 

B. individuality 

syn. sacUi q aoaUoa 

B. sigh; act or sound of 

sighing 
Syn. baSUtflit' bUBtfiBgs 

biaaBsa 

Ada* prepared or ready 
S» to exterminate or 

wipe out 
Syn. sawala 

X. to quiet; calm down 
Syn. BBfcabaBaaaB 

X. to use as the subject 
or theme of one's 
speech r etc. 



450 



466 



9. pumapuilanglang 
(pailan*jlang) 
10. pumupukaw (pukaw) 



11 • simulain 

12* sinapup&nan 

13. turoatagos (tag6s) 

14. ugaling kinagisnan 

15. Ui.Jay 

Bokabjliryong Teknikal 

1. dislnton&do 

2. hii,uhfini (hOni) 

3. ipinaghehele Chele) 

4. islnasallw (saliw) 



X* flying asunder or 

aloft 
X* rousing 

(someone or something) 

from inaction or 

lethargy 

syn. auttiaisiaa 

a. principle ; personal 

stand or belief 
syn. Bdaiwald 

a. (Anat.) in literary 

usage $ womb 
X* penetrating 
Syn. fcUBafcaisk 
q. existing custom; 
U* sway; movement 

aai. <Sp.) out of tune 
«. humming a tune 
X* singing a lullaby to 
X* singing a song or 

playing an instrument 
as an accompaniment for 
Syn. (Sp.) iU&okQSBdSVa 



451 



467 



5. matagintlng 



6 • pads 
7 . Pasy 6n 



8. talata 



ftdi. sonorous; giving or 
causing a hard* metallic 
sound 

syn. oakalaoaioa 
adi. hoarse 

B. (Sp.) 1. passion; the 

story of the agony 
and suffering of 
Jesus Christ 
during the 
crucifixion 
2. the book or the 
vernacular verse 
about the life and 
death of Jesus 

B* a written or printed 
line 

syn. UllldfcOd 



9 

ERIC 



452 

468 



Km MGA TANONG: Sagutln ang mga sumusunod na tanong . 

1. Ilarawan ang anyo ng panahon kung Mahal na Araw. 
Anu-ano ang makikita at maririnig sa panahong 
ito? (1) 

2. Faano inaawit ang Awit ng Pasyon? (1) 

3. Sa kani-kanino mapapar inggan ang Awit? (2*3) 

4. Sabihin sa isang salita ang kabuuan ng ibig sabihin 
ng Awit ng Pasyon, (4) 

5. Ano ang nagiging daradamin ng may-akda kapag nakaka- 
rinig siya ng Awit ng Pasyon? (4) 

6. Anong mga bagay ang inihihiwatig ng nusika at nota 
ng Awit ng Pasyon? (5r8*9) 

7. Ayon sa may-akda* ano ang mga sagisag ng tunay na 
kakanyahan ng isang bayan? (7) 

8. May kahalagahan ba o wala ang patuloy na pagtanaw 
sa mga lumang "kaugalian" tulad ng Awit ng Pasyon? 
Ipagtanggol ang iyong sagot. 

9. Ano ang pint as ng mga di-nagagandahan sa pasyon? (8) 



9 

ERIC 



453 

469 



D. tmh PAGSASANAY 

1* Pagpapalawak ng Bokabularyo 
Nga bokabularyo ukol sa musika 
1. disintonado 



- hindi tama ang tunog? wala 
sa tono 

- tono; melodya 

- tinig ng ibon; tunog na 
walang salita 

- kinakanta? kumakanta 

- inaakumpanya 

- makalansing; kasing tunog 
ng metal 

- tono ng musika 

- malat 

- isang lipon ng mga taludtod 
o pangungusap 

- bosesf tunog 

- tunog ng musika j tunog na 

may melodya 

Sumulat ng mga limang pangungusap tungkol sa iyong 
kakayahan sa pag-awi t . Garni tin ang mga sail tang napag- 
aralan. 



2 • himig 

3 • hinuhflni 

4. inaawit* uma&wit 

5. isinasaliw 

6. matagintlng 

7. n6ta 

8. pads 

9. talita* 

10. tinig 

11. tugtGgin 



ERIC 



454 

470 



Pagsasanay Tungkol sa Sanaysay 

Anu-ano ang ihinahambing sa mga swmsunod na pangungusap? 
1. . . • panahong ang malakas na hangin kung 
pumapagaspas sa mga puno ng tubo at saging sa parang 
ay waring mga daing ng puso. 



2. Iisa ang himigr malumbay na nakaiinip; inaawit sa 
mataas at mataginting na tinig* pinupuno ang kalawakan 
ng naghahabaang mga notang natatapos sa buntong- 
hininga at parang luhang n»papawi. 



3. Ang mga batang hindi pa man nag-aaral ay waring mga 
ibong isinasaliw ang mga tula sa kanilang paglalaro at 
kalikutan. 



4» Ang mga tugtugint tula^ at awit ay siyang sagisag ng 
tunay na kakanyahan ng isang bayan. Nagpapakilala ng 



455 

471 



tunay na kaluluwa niyaf siyang kinatitipunan ng kanyang 
tunay na damdamin» na tulad baga ng mga bulaklak na sa 
mga talulot natitipon ang sariling samyo at halimuyak. 



Pagtalakay 

Ayon sa mayakda, dapat ba o Hindi dapat kalingain o 
pagyamanin ang Awit ng Pasyon? Hanapin sa sanaysay ang 
nag papaki lata ng paniniwalang ito ng may-akda. 



Pagkatha 

Mayroon pa bang ibang kaugal iang panrel ihiyon sa Pilipinas 
no dapat pagyamanin! Isalarawan ang kaugaliang ito at 
ipal iwanag kung bakit dapat pagyamanin. 



456 

472 



